The Saga of Þórður kakali 


ÞÓRÐ 
ARSA 
GAKA 
KALA 


The Icelandic Text, with an 
English Translation by 
D.M. White 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


BEFORE YOU START TO READ THIS BOOK, take this 
moment to think about making a donation to 
punctum books, an independent non-profit press, 


@ https://punctumbooks.com/support/ 


If you're reading the e-book, you can click on the 
image below to go directly to our donations site. 
Any amount, no matter the size, is appreciated and 
will help us to keep our ship of fools afloat. Contri- 
butions from dedicated readers will also help us to 
keep our commons open and to cultivate new work 
that can't find a welcoming port elsewhere. Our ad- 
venture is not possible without your support. 


Vive la Open Access. 


Fig. 1. Hieronymus Bosch, Ship of Fools (1490-1500) 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI: THE ICELANDIC TEXT, WITH AN ENGLISH TRANS- 
LATION Copyright © 2020 by D.M. White. This work carries a Creative Com- 
mons BY-NC-SA 4.0 International license, which means that you are free to copy 
and redistribute the material in any medium or format, and you may also remix, 
transform and build upon the material, as long as you clearly attribute the work 
to the authors (but not in a way that suggests the authors or punctum books en- 
dorses you and your work), you do not use this work for commercial gain in any 
form whatsoever, and that for any remixing and transformation, you distribute 
your rebuild under the same license. http://creativecommons.org/licenses/by- 
nc-sa/4.0/ 


First published in 2020 by punctum books, Earth, Milky Way. 
https://punctumbooks.com 


ISBN-13: 978-1-953035-26-4 (print) 
ISBN-13: 978-1-953035-27-1 (ePDF) 


DOI: 10.21983/P3.0309.1.00 


LCCN: 2020951025 
Library of Congress Cataloging Data is available from the Library of Congress 


Book design: Vincent W.J. van Gerven Oei 


@ punctumbooks 


spontaneous acts of scholarly combustion 


The Saga of Þórður kakali 


ÞÓRÐ 
ARSA 
GAKA 
KALA 


The Icelandic Text, with an 
English Translation by 
D.M. White 


0 


Contents 


Preface 11 


Fyrsti kafli 24 

Annar kafli 34 

Þriðji kafli 42 

Fjórði kafli 50 

Fimmti kafli 58 

Sjötti kafli 64 

Sjöundi kafli 68 

Áttundi kafli 78 

Níundi kafli 82 

Tíundi kafli 94 

Ellefti kafli 98 

Tólfti kafli 104 

Þrettándi kafli 106 

Fjórtándi kafli 112 
Fimmtándi kafli 120 
Sextándi kafli 124 

Sautjándi kafli 128 

Átjándi kafli 134 

Nitjandi kafli 142 

Tuttugasti kafli 148 
Tuttugasti og fyrsti kafli 150 
Tuttugasti og annar kafli 160 
Tuttugasti og þriðji kafli 168 
Tuttugasti og fjórði kafli 176 
Tuttugasti og fimmti kafli 182 
Tuttugasti og sjötti kafli 188 
Tuttugasti og sjöundi kafli 192 


Chapter One 25 

Chapter Two 35 

Chapter Three 43 
Chapter Four 51 

Chapter Five 59 

Chapter Six 65 

Chapter Seven 69 
Chapter Eight 79 
Chapter Nine 83 

Chapter Ten 95 

Chapter Eleven 99 
Chapter Twelve 105 
Chapter Thirteen 107 
Chapter Fourteen 113 
Chapter Fifteen 121 
Chapter Sixteen 125 
Chapter Seventeen 129 
Chapter Eighteen 135 
Chapter Nineteen 143 
Chapter Twenty 149 
Chapter Twenty-One 151 
Chapter Twenty-Two 161 
Chapter Twenty-Three 169 
Chapter Twenty-Four 177 
Chapter Twenty-Five 183 
Chapter Twenty-Six 189 
Chapter Twenty-Seven 193 


ix 


Tuttugasti og áttundi kafli 196 
Tuttugasti og níundi kafli 200 
Þrítugasti kafli 204 

Þrítugasti og fyrsti kafli 210 
Þrítugasti og annar kafli 226 
Þrítugasti og þriðji kafli 232 
Þrítugasti og fjórði kafli 236 
Þrítugasti og fimmti kafli 240 
Þrítugasti og sjötti kafli 246 
Þrítugasti og sjöundi kafli 250 
Þrítugasti og áttundi kafli 254 
Þrítugasti og níundi kafli 256 
Fertugasti kafli 260 
Fertugasti og fyrsti kafli 266 
Fertugasti og annar kafli 270 
Fertugasti og þriðji kafli 276 
Fertugasti og fjórðji kafli 290 
Fertugasti og fimmti kafli 292 
Fertugasti og sjötti kafli 294 
Fertugasti og sjöundi kafli 298 
Fertugasti og áttundi kafli 302 
Fertugasti og níundi kafli 306 
Fimmtugasti kafli 314 


Chapter Twenty-Eight 197 
Chapter Twenty-Nine 201 
Chapter Thirty 205 
Chapter Thirty-One 211 
Chapter Thirty-Two 227 
Chapter Thirty-Three 233 
Chapter Thirty-Four 237 
Chapter Thirty-Five 241 
Chapter Thirty-Six 247 
Chapter Thirty-Seven 251 
Chapter Thirty-Eight 255 
Chapter Thirty-Nine 257 
Chapter Forty 261 
Chapter Forty-One 267 
Chapter Forty-Two 271 
Chapter Forty-Three 277 
Chapter Forty-Four 291 
Chapter Forty-Five 293 
Chapter Forty-Six 295 
Chapter Forty-Seven 299 
Chapter Forty-Eight 303 
Chapter Forty-Nine 307 
Chapter Fifty 315 


Preface 


The thirteenth-century Icelandic text The Saga of Þórður kakali 
survives today as part of the fourteenth-century compilation The 
Saga of the Sturlungar. In extant form, The Saga of Þórður kakali 
is a biography of Þórður kakali Sighvatsson (c. 1210-56) — chief- 
tain, Norwegian royal retainer, and sheriff — and covers the pe- 
riods 1242-50 and 1254-56. 

Consequently, the saga is based on a “true story." In 1242, 
Þórður returned to Iceland from service as a royal retainer in 
Norway. At this time, Þórður appears to have been relatively 
penniless and powerless after being deprived of his patrimony 
by his enemies (chiefly Kolbeinn ungi Arnorsson of the Asbirn- 
ingar and Gissur Þorvaldsson of the Haukdælir) and allegedly 
outspending his means in Norway. In short order, Þórður was 
hounded to the ends of the country by his enemies, who had 
slain and subjugated all of his powerful kinsmen during the pre- 
ceding four years (1238-42) and thus taken control of over half 
of Iceland. 

However, over the course of less than a decade (1242-48), 
the underdog Þórður managed to overcome all the odds, de- 
feating his enemies and establishing hegemony over all Iceland 
(1248-50). Þórður was the only medieval Icelander to achieve 
this feat, almost seven centuries of colonial rule commencing 
shortly after his time (1262/4-1944). Yet, the spokes of fortune’s 


11 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


wheel soon turned against Þórður, and he ended up dying in 
exile in Norway in 1256. 

When it was first written, The Saga of Þórður kakali was 
longer and probably covered Þórður's entire adult life (c. 1233- 
56). This original — *The Great Saga of Þórður kakali—is now 
lost. Though of unattributed authorship, *The Great Saga of 
Þórður kakali was written in the 1270s, potentially by Svarthöfði 
Dufgusson (c. 1218-c. 1286) — Þórður's cousin and trusted fol- 
lower — who witnessed the majority of the events described in 
the text.’ *The Great Saga of Þórður kakali has been theorised 
by several scholars (including myself) to have been intended as 
a work of propaganda. The most recent word on this (mine) is 
that the saga was most likely written to provide political sup- 
port to Hrafn Oddsson — Svarthöfðis brother-in-law, a trusted 
follower of Þórður, a powerful chieftain, and later the sole gov- 
ernor of Iceland on behalf of the Norwegian king — who during 
the 1270s was contending with three knotty problems: a rival 
for the governorship of Iceland, a troublesome southern bishop 
determined to wrest ownership of church estates from secular 
leaders, and controversial legal reforms. 

As mentioned, the extant portions of the saga cover the peri- 
ods 1242-50 and 1254-56. It begins in medias res. Chapter 1 is a 
prologue of sorts, summarising events in Iceland following the 
seizure of two of Þórður's cousins, Órækja Snorrason and Sturla 
Þórðarson, at Hvítárbrú in the year 1242. The chapter reports 
that Órækja and Gissur Þorvaldsson travelled abroad and tells 
how Kolbeinn ungi subjugated the Western Quarter of Iceland 
to his leadership. Chapter 2 describes Þórður kakali’s arrival 
back in Iceland in September 1242. Chapters 2-5 provide an ac- 
count of Þórður's attempt to gather support for his case against 
Kolbeinn and Gissur for the deaths of his father and brothers at 
the Battle of Örlygsstaðir in 1238. 


1 For the most comprehensive survey of the origins of The Saga of Þórður 
kakali (as *The Great Saga of Þórður kakali), see Daniel Martin White, On 
the Origins of Þórðar saga kakala, PhD diss., University College London, 
initial submission: 2020. 


12 


PREFACE 


Chapters 6-7 explain the course of events when, after gather- 
ing an army, Þórður immediately invades the Southern Quarter. 
This campaign comes off as a success in chapter 7, and chapters 
8-10 describe the escape of Þórður and his men from Kolbeinn, 
who has been made aware of the incursion by Hjalti biskupsson, 
the interim leader of Árnesþing. 

Chapters 11-22 tell of a series of escalating skirmishes be- 
tween Pordur’s and Kolbeinn sides, and the raising of navies by 
each. Following a devastating attack on Vatnsdalur by Þórður, 
Kolbeinn avenges himself by pillaging Dalir and the region 
around Reykhólar, before hunting down Þórður's brother, Tumi 
yngri, and killing him, in chapters 23-26. This outrage, and the 
harsh measures imposed on the Eyfirdingar, set the stage for 
chapters 27-35, which describe the course of the naval engage- 
ment called the Battle of Húnaflói and the amphibious manoeu- 
vres which followed. 

Though the Battle of Húnaflói proves undecisive, a partial 
resolution between the two sides is reached in chapters 36-38 by 
Kolbeinn returning Þórður's patrimony to him and dying short- 
ly after. Þórður establishes himself as the leader of Eyjafjörður 
while Brandur Kolbeinsson takes the helm in Skagafjörður. 
Chapters 39-41 describe escalating tensions between Þórður 
and Brandur, culminating in a second confrontation at the Bat- 
tle of Haugsnes in chapters 42-44. 

Having summarily executed Brandur following a total vic- 
tory over the Skagfirðingar, Þórður and Gissur agree to resolve 
their own dispute through the mediation of the Norwegian king 
in chapter 45. The two travel to Norway and submit their case to 
the Norwegian king’s judgment in chapter 46. Chapter 47 tells 
what happened next in Iceland and dates the death of Brandur. 
Returning to Norway in chapter 48, it is stated that Cardinal 
William of Sabina decided the dispute in Þórður's favour, and 
that he was to be sent by the Norwegian king to promote the 
royal cause with the assistance of the new bishop elect of Hólar, 
Henrik. 

Chapter 49 summarises Þórður's time in Iceland during the 
period 1247-50. Most of the narrative is taken up with the mat- 


13 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


ter of how he established leadership over the whole country and 
notes some key events during his ascendancy. Þórður and Bish- 
op Henrik, however, fall out, for the latter believes the former 
to have laboured more on his own behalf than the king’s. The 
consequence is that Bishop Henrik goes to Norway and makes 
the case against Þórður before King Hákon in 1249. Chapter 49 
ends abruptly in the winter of 1249-50 by telling how few sup- 
port Þórður's case in Norway. 

Chapter 50 — the last — picks up the story four years after the 
end of chapter 49, with Gissur’s arrival in Norway in 1254 after 
the Flugumyri Arson on 22 October 1253. After a confrontation 
with Þórður at the court, we hear about Þórður activity in Nor- 
way as a sheriff, his popularity, and then an account of his death. 

The Saga of Þórður kakali, treated as a primary source, pro- 
vides the reader with an interesting view of power politics and 
political culture from the periphery of medieval Europe, chal- 
lenging dominant historiographical narratives derived from 
the sources produced at the center. For example, let us consider 
the influence that Hálfdan Sæmundarson — Þórður's brother- 
in-law— is reported to wield, despite the fact that he was, by 
his own admission (in chapter 2 of the saga), a peaceful, placid 
individual, so uninterested in politics and conflict that he sur- 
rendered the opportunity to lead Rangarping to his brothers. In 
chapter 7, Þórður asks his sister Steinvör to summon the house- 
holders of Rangárþing for an attack on the episcopal See of Skál- 
holt. Here we are told of a levy of troops being quickly raised in 
the name of Hálfdan — who did not even hold a political office 
in the region — and then immediately disbanded with virtually 
no effort: 


Steinvör summoned together all of the householders in one 
location, ordering them to be ready to follow Þórður and 
Hálfdan. Björn and Kolbeinn met Hálfdan and gave him the 
message from Þórður and Steinvör. Hálfdan said it was un- 
wise to assault a holy place on account of the householders 
[of Arnesbing], who would not be of any account. ‘I will not 
go anywhere, nor shall any of my men, but Þórður may get 


14 


PREFACE 


vengeance against the householders some other way in time: 
Then Hálfdan sent men to the householders and told them 
to go home. 


This evidently does not square with the typical view of the pow- 
erful medieval magnate as a warrior and skilled political player. 

Additionally, a close reading of the contents of The Saga of 
Þórður kakali yields much historical evidence to confront out- 
dated views of the roles and limitations of women, the disabled, 
and the poor in medieval European society. To illustrate this, 
consider the following scene from chapter 2 of the saga which 
describes the indomitable Steinvör, Þórður's sister (and the wife 
of Hálfdan): 


Steinvör |... | said that Hálfdan would obviously assist Þórður 
in such ways as he could. She also noted that, hitherto, Hálf- 
dan had never been a warrior, and ‘I have not urged him to 
involve himself in high-profile cases. However, our relation- 
ship will suffer if you do not assist my brother Þórður and 
the natural order of things shall be violated: I will take up 
weapons and seek a following of men, leaving you with the 
kitchen keys. Steinvör continued speaking for a while and 
Hálfdan listened in silence. 


Later on, in chapter 7, The Saga of Þórður kakali reports that this 
same Steinvör was so well-regarded that she was chosen to arbi- 
trate a high-profile dispute alongside a bishop. Clearly, Steinvör 
does not fit the “damsel in distress” stereotype commonly mis- 
applied to the wives of medieval élites. 

Beyond its historiographic value, the saga also reflects con- 
siderable art. The artistic skill of the saga’s author has previously 
been compared unfavourably to The Saga of the Icelanders (the 
magnum opus of Þórður's cousin Sturla Þórðarson — the famous 
poet, writer, chieftain, royal retainer, and lawman).* However, 


2 Jónas Kristjánsson and Peter Foote, trans., Eddas and Sagas: Iceland's Medi- 
eval Literature (Reykjavik: Hið íslenska bókmenntafélag, 2007), 195, 198. 


15 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


my contention is that Sturla and the author of *The Great Saga 
of Þórður kakali were both skilled practitioners, and that pitting 
the two against each other does not add anything to scholarly 
discourse on either text. 

I admire two things in particular about the literary art of The 
Saga of Þórður kakali. Firstly, the author of *The Great Saga of 
Þórður kakali was highly skilled with the technique of interlace- 
ment. The interlaced structure of the saga is fractal, with the au- 
thor using it to depict simultaneous action within scenes at the 
smallest scale and to interweave the sagas main plot with several 
subplots on a grand scale. The effect of this is that the narrative 
appears to orbit around the titular character, Þórður kakali, and 
invites the reader to draw comparisons with other characters. 
Secondly, the saga is also replete with intertextual references to 
then-contemporary literature (chiefly The Saga of King Sverre 
of Norway) which enables the author to “show” the audience a 
lot about the character of Þórður in particular without actually 
having to “tell” them much. 

The Saga of Þórður kakali is readily available in Icelandic edi- 
tions of The Saga of the Sturlungar, but, hitherto, only one Eng- 
lish translation of The Saga of the Sturlungar (and thus The Saga 
of Þórður kakali) has ever been produced. This translation was 
carried out by Julia McGrew and R. George Thomas (published 
in two volumes, 1970-74).3 Nevertheless, even with the invalu- 
able assistance of the eminent Icelandic scholar Sigurður Nor- 
dal— who provided English translations of the trickier passages 
of text — McGrew and Thomas’ translation turned out “defec- 
tive and unreliable” (in the words of Oren Falk).* 

Published translations are cultural levelers insofar as they 
open up texts to broader audiences — members of the interested 
wider public— who may not have the means or time to learn 
the original language merely to study a single primary source or 


3 R. George Thomas, ed. Sturlunga Saga, trans. Julia H. McGrew, 2 vols. (New 
York: Twayne Publishers, Inc. & The American-Scandinavian Foundation, 
1970-4). 

4 Oren Falk, “Helgastadir, 1220: A Battle of No Significance?” Journal of Me- 
dieval Military History 13 (2015): 99n13. 


16 


PREFACE 


read a lone literary classic. While McGrew and Thomas's trans- 
lation of The Saga of Þórður kakali is more-or-less serviceable if 
used with extreme caution (i.e., by native English speakers with 
fluency in Icelandic), the importance of competent translations 
should not be forgotten, especially for the reader without Icelan- 
dic language skills: poor translations can offend, confuse, and 
mislead users of the target language. 

What follows is an Icelandic-English parallel text of The Saga 
of Þórður kakali. It may appear controversial to some that I have 
chosen to present the source text of the saga in modern Icelan- 
dic orthography. However, I would counter that the language 
of the medieval Icelanders is not a dead one. I feel strongly that 
imposing “standardized Old Norse” orthography on the medi- 
eval Icelandic corpus— which is done in spite of the fact that 
spelling was neither homogenous nor static in reality during 
this period—serves to marginalize this language even more 
than it already has been by the ascendancy of English during 
the digital age. Moreover, when one does not employ modern 
Icelandic orthography, one prematurely accepts the relegation 
of the language which birthed the sagas to history, even though 
it still breathes. 

As for the English translation, I have striven to maximize 
both fidelity to the text and reader comprehension. Neverthe- 
less, I admit that a marked preference for the latter is evident. 


D.M. White 
August 2019 


17 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Further Reading 
On Þórður kakali and His Historical Context 


Callow, Christopher. Landscape, Tradition and Power in Medi- 
eval Iceland. Leiden: Brill, 2020. 

Jakobsson, Ásgeir. Þórður kakali. Hafnarfjörður: Skuggsjá, 1988; 
Reykjavík: Ugla, 2019. 

Jakobsson, Sverrir. Auðnaróðal: baráttan um Ísland 1096-1281. 
Reykjavík: Sögufélag, 2016. 

. “From Charismatic Power to State Power: The Politi- 

cal History of Iceland 1096-1281.” Sredniowiecze Polskie i 

Powszechne 12 (2016): 56-74. 

. “The Process of State-formation in Medieval Iceland” 

Viator 40, no. 2 (2009): 151-70. 

. “The Territorialization of Power in the Icelandic Com- 
monwealth” In Statsutvikling i Skandinavía i middelalderen, 
edited by Sverre Bagge, 101-18. Oslo: Dreyers Forlag, 2012 

Kristinsson, Axel. “The Revered Outlaw: Gísli Súrsson and the 
Sturlungs" CAHD Papers 4 (2009). 

Karlsson, Gunnar. Goðamenning: Staða og áhrif goðorðsmanna 
í þjóðveldi íslendinga. Reykjavík: Heimskringla, Háskólafor- 
lag Máls og Menningar, 2004. 

. Iceland 1100 Years. History of a Marginal Society. Lon- 
don: Hurst & Company, 2000. 

Loftsson, Birgir, and Omar Gislason. Hernadarsaga Islands: 
1170-1581. Reykjavik: Pjaxi, 2006. 

Orning, Hans Jacob. “Statsutvikling i Norge og pá Island i 
hoymiddelalderen belyst ut fra en analyse av Þorðr kakali 
Sighvatssons og Sverre Sigurdssons vei til makten.” Historisk 
tidsskrift 4 (1997): 469-86. 

Sigurðsson, Jón Vidar. “The Making of a ‘Skattland’: Iceland 
1247-1450.’ In Rex Insularum: The King of Norway and His 
Skattlands' as a Political System c. 1260-c. 1450, edited by 
Steinar Imsen, 181-225. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. 

Sveinsson, Einar Ól. “Sturlungaöld. Drög um íslenzka menningu 
á þrettándu öld (Reykjavík, 1940), trans. Jóhann S. Hannes- 


18 


PREFACE 


son as The Age of the Sturlungs: Icelandic Civilization in the 
Thirteenth Century? Islandica 36 (1953). 


On The Saga of Þórður kakali 


Bragason, Úlfar. “On the Poetics of Sturlunga" PhD diss., Uni- 
versity of California, Berkeley, 1986. 

. “Um samsetningu Þórðar sögu kakala" In Sagnaþing 

helgað Jónasi Kristjánssyni sjötugum 10. apríl 1994, edited by 

Guðrún Kvaran, Gísli Sigurðsson, Sigurgeir Steingrímsson, 

and Jónas Kristjánsson, 815-22. Reykjavik: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1994. 

. Ætt og saga: Um frásagnarfræði Sturlungu eða Íslend- 
inga sögu hinnar miklu. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2010. 

Carron, Helen. “History and Þórðar saga kakala." In The Fan- 
tastic in Old Norse-Icelandic Literature: Sagas and the British 
Isles, edited by John McKinnell, David Ashurst, and Donata 
Kick, 161-70. Durham: Centre for Medieval and Renais- 
sance Studies, Durham University, 2006. 

Cattanéo, Grégory. “Ecrire histoire d'une faide dans I’Islande 
du XIII¢ siecle. Quelques remarques sur la Saga des Svin- 

fellingar.” Tabularia. Sources écrites des mondes normands 
médiévaux (2016): 91-118. DOI: 10.4000/tabularia.2285. 

Coroban, Costel. “Dissent versus Conformism in Þórðar saga 
kakala (13th-century Iceland).” Revista Romana de Studii 
Baltice si Nordice 11, no. 1 (2019): 7-18. 

. Ideology and Power in Norway and Iceland, 1150-1250. 
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 

Jonsson, Einar Mar. “La Saga de Thordur kakali: une ceuvre 
de propagande?” Médiévales. Langues, Textes, Histoire 50 
(2006): 47-57. DOI: 10.4000/medievales.1339. 

Nordal, Gudrun. “Rewriting History: The Fourteenth-century 
Versions of Sturlunga saga.” In Creating the Medieval Saga: 
Versions, Variability and Editorial Interpretations of Old 
Norse Saga Literature, edited by Judy Quinn and Emily 
Lethbridge, 175-90. Odense, University Press of Southern 
Denmark, 2010. 


19 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


. “To Dream or Not To Dream: A Question of Method." 
In The Fantastic in Old Norse-Icelandic Literature: Sagas and 
the British Isles, edited by John McKinnell, David Ashurst, 
and Donata Kick, 304-13. Durham: Centre for Medieval and 
Renaissance Studies, Durham University, 2006. 

Ólsen, Björn M. “Um Sturlungu.” Safn til sögu Islands og islenz- 
kra bókmennta 3, no. 2 (1902): 193-510. 

Palsson, Vidar. “Forming Bonds with Followers in Medieval 
Iceland: The Cases of Thordr kakali and Thorgils skarði." In 
Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume II: So- 
cial Networks, edited by Kim Esmark, Lars Hermanson, and 
Hans Jacob Orning, 214-26. New York: Routledge, 2020. 

Sigurdsson, Pétur. “Um Íslendinga sögu Sturlu Þórðarsonar" 
Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmennta 6, no. 2 (1933- 
35): 1-179. 

Vigfusson, Gudbrandur. “Prolegomena.” In Sturlunga saga In- 
cluding the Islendinga saga of Lawman Sturla Thordsson and 
Other Works. Oxford: Clarendon 1878. 

White, Daniel. “On the Origins of Þórðar saga kakala" PhD 
diss., University College London, initial submission 2020. 

Þorláksson, Helgi. “Sturlunga — Tilurð og markmið" Gripla 23 
(2012): 55-92. 


Editions and translations of and from The Saga of the Sturlungar 


Boyer, Régis. La saga des Sturlungar. Paris: Les Belles Lettres, 
2005. 

Carron, Helen. “An Edition of Þórðar saga kakala Based on 
Add. 11.127” MPhil diss., University College London, 1988. 

Jóhannesson, Jón, Magnús Finnbogason, and Kristján Eldjárn. 
Sturlunga saga. 2 vols. Reykjavík, 1946. 

Jónsson, Guðni. Sturlunga saga. 3 vols. Reykjavík: Snorraprent, 
1954. 

Kálund, Kristian. Sturlunga saga efter membranen Króksfjarðar- 
bók udfyldt efter Reykjarfjarðarbók. 2 vols. Copenhagen: 
Gyldendalske boghandel, 1906-11. 


20 


PREFACE 


. Sturlunga saga i dansk oversættelse. 2 vols. Copenha- 
gen: Gyldendal, 1904. 

Pietruszczak, Henryk. Saga O Rodzie Sturlungów. Zgorzelec: 
Henryk Pietruszczak, 2017. 

Thomas, R. George, ed. Sturlunga Saga. Translated by Julia H. 
McGrew. 2 vols. The Library of Scandinavian Literature. 
New York: Twayne Publishers, Inc. & The American-Scan- 
dinavian Foundation: 1970-74. 

Thorsson, Örnólfur. Sturlunga saga - Árna saga biskups - 
Hrafns saga Sveinbjarnarsonar hin sérstaka. 3 vols. Rey- 
kjavík: Mál og menning, 2010. 

Vigfússon, Guðbrandur. Sturlunga saga Including the Islendinga 
saga of Lawman Sturla Thordsson and Other Works. Oxford: 
Clarendon, 1878. 

Viljoen, Leonie. “Svinfellinga saga: A New Critical Edition of 
BL Add. 11, 127 fol" PhD diss., University of Cape Town, 
1995. 

White, Daniel. “The Tale of Geirmund the Hel-skinned" Delos 
33, no. 2 (2018): 146-56. 


el 


‘go8t 
A furþ vil ce va slnatjé 
nfs þr tn fe 
319 tem ck þ á vað ar ese þé 
aS fö 
ai mn a 


m: Be 
Ta 
ees Hele a aye 
fin ey nv: € é fýr .f.6. ae lane þú 
oS BE vere é eg kol. te. fær hra-ot 
” soft por enim 
j vine eget ári eee ; 
þér to b. j oR Vere- nema m 
I 4 
ár Naess toc -2 


hæan - tín 


IR 
TA í sr É $ y 


Fig. 1. fol. 36v of AM 122 a, one of the two vellum manuscripts of Stur- 
lunga saga. Source: Dictionary of Old Norse Prose, https://onp.ku.dk/ 
onp/onp.php?i118597. 


Fyrsti kafli 


Einum vetri eftir lát Snorra Sturlusonar hófust þeir atburðir er 
mörg tíðindi gerðust af síðan, utanferð Gissurar Þorvaldssonar 
fyrir sunnan land en Órækja fór utan í Eyjafirði. Það haust 
kom út Þórður Sighvatsson að Gásum og Jón Sturluson og var 
þá barn að aldri. Solveig móðir hans kom og þar út og dætur 
hennar. Jón lindiás var stýrimaður á skipi því. 

Í þenna tíma var Kolbeinn ungi mestur höfðingi fyrir norðan 
land og hafði þröngt undir sig mestum hluta landsins. En þá er 
Gissur fór utan hafði hann sett Hjalta frænda sinn í rúm sitt og 
skyldi hvor þeirra Kolbeins veita öðrum ef ófriður væri ger á 
aðra hvora, Sunnlendinga eða Norðlendinga. Voru og Dufgus- 
synir utan reknir, Svarthöfði og Kolbeinn. Björn skyldi vinna 
eiða Kolbeini að vera aldrei á móti honum við hvern sem hann 
ætti um. 

Sturla Þórðarson var tekinn með valdi við Brú með Órækju 
sem fyrr var ritað og skyldi annaðhvort fara utan eða sverja 
Kolbeini tylftareið og hinir bestu menn honum úr Vestfjörðum 
að vera aldrei á mót Kolbeini þó að Þórður kæmi til eða nok- 
kur maður hæfi ófrið í móti honum. Páll prestur Hallsson reið 
norður og Ketill prestur Þorleiksson, Gunnsteinn Hallsson og 
Vigfús son hans, Þóroddur prestur og allir hinir bestu menn 
úr þeim sveitum sem hann átti forræði. Sór Sturla eið og þessir 
menn með honum og reið heim síðan. 


24 


Chapter One 


The consequences of these events, which occurred in the year 
following Snorri Sturluson’s death, were far-reaching. Gissur 
Þorvaldsson went abroad from southern Iceland while Órækja 
departed for overseas from Eyjafjörður. That autumn, Þórður 
Sighvatsson returned to Iceland via Gásir. With Þórður on this 
journey were Jón Sturluson, still a child at that time; Solveig, 
Jon’s mother; Solveig’s daughters; and Jón lindas, the captain of 
their ship. 

At that time Kolbeinn ungi was the most powerful leader in 
northern Iceland. In addition, Kolbeinn had set himself over the 
greater part of the country. When Gissur travelled abroad he 
left his authority in the care of his kinsman Hjalti; there was an 
agreement in place that Kolbeinn and Hjalti would assist each 
other should any attempt be made to raise rebellion in either 
the northern or southern part of the country. Two of the sons of 
Dufgus — Svarthöfði and Kolbeinn — had been driven abroad 
from the country like Órækja, while a third — Björn — was 
obliged to give an oath to Kolbeinn. Björn's oath stipulated that 
he would never be an enemy to Kolbeinn, irrespective of the 
circumstances. 

Sturla Þórðarson had been forcibly seized at Brú with Óræk- 
ja. Sturla was compelled by his captors to choose one of two 
alternatives: to go overseas like Órækja or to get eleven of the 


25 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þetta hið sama sumar reið Einar Þorvaldsson og Þórdís 
Snorradóttir og hinir bestu bændur með þeim úr Ísafirði norður 
á fund Kolbeins og fengu þar sæmilegar viðtökur og gjafir góðar. 
Og að skilnaði þeirra játuðu þau öll því er Kolbeinn vildi eða 
beiddi. 

Riðu þá vestur með þeim Einar Jónsson og Einar dragi og 
þeir sex saman af fylgdarmönnum Kolbeins. En þá er þau komu 
til Staðar í Steingrímsfjörð gerðu þeir menn til Ásgríms Berg- 
þórssonar á Kallaðarnesi. Kom hann til móts við þá og festi 
trúnað sinn með eiðum við Kolbein og var til þess trauður í 
fyrstu. En þá er þeir heyrðu að annaðhvort skyldu allir menn 
vinna Kolbeini eiða í Vestfjörðum eða sæta afarkostum ellegar 
fór honum þá sem öðrum er ekki var til annarrar handar að 
hann sá ekki annað sitt ráð en gera svo sem beitt var. Riðu þeir 
þá vestur til Ísafjarðar og stefndu þar fund búendum, höfðu 
þá uppi eiðamálið. Gekk það auðvelt sem von var því að þar 
voru margir vinir Kolbeins hinir stærri búendur en í annan stað 
vildu allir gera vilja Einars og Þórdísar. Sóru þá allir bændur eið 
Kolbeini. 

Eftir það fóru þau vestur til Barðastrandar og áttu þar 
fund við höfðingja og stefndu til Gísla af Sandi og höfðu uppi 
orðsending Kolbeins að Gísli skyldi sverja eið eða mæta ella 
því meira fjandskap af Kolbeini sem hann hefði í fleira því 
verið, sem honum var til mótgangs, en aðrir. Gísli kveðst aldrei 
mundu Kolbeini eiða sverja. Fór þá í heitan og fjandskap af 
hvorumtveggjum. Var þar við Eyvindur prestur Þórarinsson, 
góður maður og göfugur, er oftast var vanur að vera umbót með 
Gísla og öðrum mönnum þeim er þess þurftu við. Þar var og 
Þórarinn Kollason systurson Eyvindar. Kölluðu þeir þá Gísla á 
tal við sig og báðu hann að hyggja í hvert óefni komið var, kváðu 
nú eigi Sighvat eða Sturlu til liðveislu við hann eða aðra þá er 
honum hefðu mestir flutningsmenn verið. Gísli kvað Kolbein 
annars maklegan eða þá menn er ráðið höfðu Sighvat eða Sturlu 
en hann veitti þeim né einn trúnað. Eyvindur kvað þá á hitt að 
líta að hann breytti eigi svo að hann tæki afarkosti á mót en 
sveitin hefði ófrið og þótti öllum það af honum hljótast. Gísli 


26 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


most prominent men from the Western Quarter to join him in 
swearing an oath of twelve to Kolbeinn. This oath was designed 
to bind Sturla and his eleven confederates against becoming 
Kolbeinn’s enemies, even if Þórður returned to Iceland or some 
other person waged war against him. Gunnsteinn Hallsson; Vig- 
fús Gunnsteinsson; the priests Páll Hallsson, Ketill Þorleiksson, 
and Þóroddur; and all the worthies from the districts headed 
by Sturla rode north. Together, Sturla and these men swore the 
oath before riding home. 

That same summer, Einar Þorvaldsson, Þórdís Snorradót- 
tir, and the most important householders living in Ísafjörður 
rode north to meet Kolbeinn. Kolbeinn welcomed them well 
and gave good gifts. When the time came to part, Einar and the 
householders agreed to everything and anything that Kolbeinn 
either wanted or requested. 

Afterwards, Einar Jónsson, Einar dragi, and six of Kolbeinn 
retainers accompanied Einar Þorvaldsson and his compan- 
ions back to the west on horseback. When the travelers neared 
Staður in Steingrímsfjörður, Kolbeinns men made for Ásgrímur 
Bergþórsson at Kallaðarnes. He came to meet them and gave 
his oath of allegiance to Kolbeinn. Ásgrímur had been hesitant 
at first, but when he was informed that the Vestfirðingar were 
either to swear Kolbeinn an oath or suffer the consequences of 
disobedience, then matters went as they often do when one is 
backed into a corner. Ásgrímur thus saw no other feasible course 
of action than to do as he was told. From Steingrímsfjörður, Kol- 
beinn’s men rode west to Ísafjörður and summoned a meeting 
of the local householders. For the second time on their jour- 
ney, the matter of the oath was brought up. It was anticipated 
that things would go smoothly in those parts, as the Ísfirðingar 
were great friends of Kolbeinn. Moreover, everyone living there 
wanted to do what Einar and Þórdís asked them to; thus, all the 
householders present swore the oath to Kolbeinn. 

Next, Kolbeinn’s men went still further west until they came 
to Barðaströnd to have a meeting with the leaders of the district. 
Gisli of Raudasandur was summoned to that meeting. They told 
Gisli that he was either to swear an oath or experience consid- 


27 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


kveðst þó aldrei Kolbeini Arnórssyni mundu eið sverja hvað 
sem i skurð gengi. 

Eyvindur þagnaði þá um hríð og mælti síðan: Sverðu þá eið 
Kolbeini unga. Eg á þann son er Kolbeinn heitir og er heitinn 
eftir Kolbeini Sighvatssyni og má þá verða réttur eiður þinn er 
þú veist það í hug þér að þú þykist honum sverja. 

Gísli kveðst þetta gera mundu með forsjá þeirra. Gengu þeir 
þá með þessu ráði til móts við þá Einar og Norðlendinga. Sagði 
Eyvindur þá að Gísli vildi gera eftir bæn hans og annarra vina 
sinna. Stafaði Einar Jónsson þá Gísla eið en hann sór eftir því 
sem þeir Eyvindur prestur höfðu ráðið og sá engi maður í það. 
Sóru þá allir bændur eiða á þeim fundi, þeir sem þess voru 
beiddir. Skildu þeir þá slíkir vinir sem þeir fundust. 

Fóru þeir Einar þá norður í fjörðu og gengu þar allir hinir 
stærri bændur til eiða utan fáir menn. Sanda-Bárður og nokkurir 
menn vildu eigi sverja. 

Eftir þetta riðu þeir Kolbeins menn norður. Nú fékk Kolbeinn 
með slíku móti vald yfir Vestfjörðum sem hér var sagt. 

Þetta sama haust varð Þorfinnur afturreka í Hrútafirði. Voru 
þar Dufgussynir á skipi og margir aðrir íslenskir menn. Riðu 
þeir þá heim í Hjarðarholt. 

Fór þá Björn drumbur norður á fund Kolbeins og Þorsteinn 
Hjálmsson með honum. Skyldu þeir þá friða fyrir þeim 
bræðrum við Kolbein. 

En er þeir komu á hálsinn hjá Svínavatni reið þar maður á 
móti þeim. Sá hét Jón og var kallaður liðsmaður. 

Þorsteinn spyr hann tíðinda. 

Hann sagði þeim skipkomu að Gásum og að þar var á Þórður 
Sighvatsson. 

Þorsteinn spurði hvert Jón skyldi. 

Eg skal fara í Vestfjörðu, sagði hann, að finna yður hina 
stærri bændur. 

Þorsteinn spyr hvað erinda sé. 

Jón segir: Hefir Kolbeinn til þess orð send, ef Þórður kæmi 
hér fram nokkur, að taka hann og skyldi færa honum. 

Þorsteinn bað hann finna aðra bændur en við munum ríða á 
fund Kolbeins. 


28 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


erably more enmity from Kolbeinn than he presently did (this 
was due to the fact that Gísli had been a constant adversary of 
Kolbeinn’s, more so than others). Gísli retorted that he would 
never swear an oath to Kolbeinn. The situation got heated and 
there was much hostile feeling on both sides. The priest Ey- 
vindur Þórarinsson, a good and magnanimous man, was pre- 
sent at the meeting. Eyvindur had often mediated between Gísli 
and others, whenever the need arose. Þórarinn Kollason, Eyvin- 
dur’s nephew, was also there. They took Gísli to one side to talk 
and asked him to think about how difficult matters had now 
become for them. They reminded him that he had neither Sigh- 
vatur or Sturla to rely upon now, nor any of the others who had 
given him a great deal of support in the past. Gisli responded 
that Kolbeinn and the others who had plotted against Sighvatur 
and Sturla deserved something altogether different to an offer 
of allegiance from him. Eyvindur reminded Gisli that he had to 
be careful not to act in such a way that he brought harm upon 
himself or caused the district to be stricken with warfare that 
everyone would blame him for causing. Gisli nevertheless de- 
clared that he would never swear an oath to Kolbeinn Arnórs- 
son, whatever the consequences. 

Eyvindur went silent for a moment, and then said: ‘do you 
have to swear Kolbeinn ungi an oath? I have a son called Kol- 
beinn, who is named after Kolbeinn Sighvatsson, and you may 
consider your oath more bearable and valid if you think about 
him while swearing. 

Gisli replied that he would do as they advised. They went 
with this plan in mind to meet with Einar and the Northerners. 
Eyvindur said that Gisli wanted to do as he and his other friends 
asked him to. Gisli proceeded to swear the oath, repeating after 
Einar Jonsson, as the priest Eyvindur and he had planned, and 
no man saw through it. All the householders at that meeting 
then swore the oath, exactly as they were bade. This done, they 
parted in such a state of friendship as they had met. 

Einar and his companions now went northwards to the fjord, 
and all the prominent householders came to swear the oath ex- 


29 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þá skildu þeir. Reið Jón þá vestur en þeir Þorsteinn riðu þá 
norður og Björn. 

Og þá er fal sýn í milli þeirra Jóns mælti Björn við Þorstein: 
Þau tíðindi hefi eg frétt að eg mun aftur hverfa og ríða eigi 
lengra. Hví sýnist þér svo? sagði Þorsteinn. 

Björn svarar: Eg veit að bræður mínir munu jafnskjótt fara til 
Þórðar sem þeir ná honum hverigu sem eg heit Kolbeini en eg 
vil fylgja þeim. 

Þorsteinn varð fár um og kvað hann ráða mundu. Þetta var 
um dagmálaskeið. 

Sneri Björn nú aftur og reið svo norðan að hann fann ekki 
menn, kom heim í Hjarðarholt er lítið var af nótt. Vakti hann 
upp bræður sína og sagði þeim þessi tíðindi. Þeir urðu þessu 
fegnir og þótti hann vel farið hafa. Sátu þeir nú heima um hríð. 


30 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


cept for a few men. Sanda-Bárður and some others refused to 
swear it. 

Afterwards, Kolbeinn’s men returned to the North. What has 
just been described is the means by which Kolbeinn came to 
control the Vestfirdir. 

That same autumn Þorfinnur fipur ran ashore at Hrútafjörður. 
With him were the sons of Dufgus and many other Icelanders. 
After landing, the sons of Dufgus rode home to Hjarðarholt. 

Then Björn drumbur and Þorsteinn Hjálmsson went north- 
wards to meet with Kolbeinn: they were seeking a truce with 
Kolbeinn on behalf of Björn's brothers. 

When they reached a ridge by Svínavatn, they noticed a man 
riding to meet with them. The mans name was Jón and he was 
called liðsmaður. 

Þorsteinn asked him for news. 

He told them that a ship had come to Gásir which had Þórður 
Sighvatsson and many other Icelandic men onboard. 

Þorsteinn asked Jón what he was currently doing. 

‘Tam on my way to the Vestfirðir, he said, ‘to find you and the 
other prominent householders: 

Þorsteinn inquired of Jón what his errand was. 

Jón said: Kolbeinn has sent word that if Þórður comes passes 
through here, he is to be seized and taken to him. 

Þorsteinn bade he find the other householders, ‘and we will 
ride to meet with Kolbeinn. 

Then they parted: Jón rode west, but Þorsteinn and Björn 
rode north. 

And when they were out of Jóns sight, Björn said to Þor- 
steinn: have resolved to terminate this journey and return 
home based on the news which I have just received? 

‘What do you mean?’ asked Þorsteinn. 

Bjorn answered: ‘I know that my brothers will rally to 
Þórður's side as soon as he nears them, and — regardless of what 
I have promised Kolbeinn — I will follow them? 

Þorsteinn was uneasy about this proposition, though com- 
mented that it was up to Bjorn. This exchange took place about 
breakfast time. 


31 


Fig. 2. A statue of Snorri Sturluson by Gustav Vigeland in Reyk- 
holt. Source: Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Reykholt_o7.jpg. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Björn now turned back and rode southwards in such a fash- 
ion that he met no men. He arrived at Hjarðarholt in the early 
evening. Björn woke up his brothers and told them the news. 
On hearing it, they were delighted and thought he had done 
well. The brothers now remained at home for some time. 


35 


Annar kafli 


En er Þórður var á land kominn í Eyjafirði þá voru þar fyrir 
heimamenn Kolbeins unga og hleyptu þegar til Skagafjarðar á 
fund Kolbeins og sögðu honum að Þórður var út kominn. 

Þórður varð landfastur laugardag hinn næsta fyrir Maríu- 
messu síðari. Hún var á öðrum degi viku. Voru þar í kaupstefn- 
unni margir hinir stærri bændur, þeir er verið höfðu ástvinir 
föður hans. Kemur þá til hans Halldóra móðir hans og aðrir 
frændur hans og urðu allir honum fegnir í fyrstunni. 

En er þeir hugsuðu um ríki Kolbeins unga, hversu mikið 
orðið var, þá þótti þeim nálega sem Þórður væri látinn. Og 
vöktust þá upp af nýju þeir harmar er Halldóra hafði beðið því 
að engi hans frænda treystist að veita honum en alþýða var svo 
hrædd að ekki þorði við hann að mæla það er eigi var á allra 
manna viti. En margir voru í sökum vafðir við Þórð, er farið 
höfðu með eignir þær er faðir hans hafði átt og bræður. 

En er Þórður sá hversu alþýðu var snúið af hræðslugeði til 
mótgangs við hann fyrir ríki Kolbeins svo að hverjum þótti sem 
láta sjálfan sig eða eignir sínar ef honum gerði nokkurn góðan 
hlut þá fékk hann sér hesta og reið inn til héraðs. 

Þórður reið nú inn á Grund. Þá bjó á Grund á föðurleifð hans 
Styrmir Þórisson og Sigríður Sighvatsdóttir. Þau áttu tvö börn. 
Hét Teitur son þeirra en Halla dóttir. Teitur var þá eigi heima og 
farinn út i Grímsey. 


34 


Chapter Two 


When Þórður came ashore at Eyjafjörður, he was confronted by 
Kolbeinn ungi's retainers. These men rushed off immediately to 
Skagafjörður to meet with Kolbeinn and notify him that Þórður 
had returned. 

Þórður made land on the Saturday before the later mass of 
St. Mary (which took place on the second day of the week). In 
the marketplace were many prominent householders, those who 
had been faithful friends to his father. His mother Halldóra and 
other kinsmen then came to meet him there and everyone was 
delighted to see him at first. 

However, when they considered how great Kolbeinn’s power 
had become, it seemed to them that Þórður was as good as dead. 
Halldóra wept — her previous grief returning to her — because 
none of Þórður's kinsmen dared to offer him help. Moreover, 
fear was so rife that no-one was even willing to risk informing 
Þórður of anything which was not already common knowledge. 
Still further, many of those present were embroiled in cases 
against Þórður: they had taken over property which had be- 
longed to his father and brothers. 

Þórður now saw that everyone was too frightened to assist 
him due to Kolbeinn’s power, for all believed life or property to 
be in jeopardy should they do him a good turn. Thus, he mount- 
ed his horse and rode into the district, eventually arriving at Gr- 


35 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þá er Sighvatur og Sturla voru látnir þá lét Kolbeinn eiga 
skuldadóm eftir Sighvat og gerði hann félausan. Í því máli vafði 
hann alla hina stærri bændur í Eyjafirði með öðru hvoru, að 
þeir skyldu ágirnast og kallast átt hafa eða lét þá kaupa hvort 
er þeir vildu eða eigi og gefa frjálsar eignir fyrir til þess að þá 
væri öll alþýða meir bundin í mótgangi við Þórð ef hann kæmi 
til Íslands. Þá lét hann sem hann keypti Grundarland sumt að 
Halldóru og Tuma og gaf þeim við eignir í Skagafirði. Bjuggu 
þau mæðgin þá að Þverá. Þótti Kolbeini sem Tumi mundi þar 
minna áleiðis koma til mótgangs er óvinir hans sátu umhverfis. 

En Styrmi og Sigríði Sighvatsdóttur rak hann norður til 
Eyjafjarðar er þau bjuggu áður í Bjarnarstaðahlíð, þóttu þau þar 
sitja fyrir njósnum, en kvað Sigríði það sagt hafa að sæmilegt 
væri að hún settist í rúm föður síns. 

Sigríður kvað Kolbein mega reka sig á braut af staðfestu sinni 
en aldrei þykist eg að heldur eiga Grundarland þótt eg setjist 
þar niður. 

En þetta varð sem annað svo að vera sem Kolbeinn vildi. 

Þá er Þórður kom á Grund kom til hans Árni ábóti og 
Guðmundur Gilsson og báðu þeir hann verða á brottu sem 
fyrst, sögðu þann tíma er Kolbeinn yrði var við útkomu hans að 
hann mundi þegar gera menn til hans. Tóku það flestir upp fyrir 
Þórði að Hálfdan mágur hans væri líkastur til að veita honum 
nokkvern styrk fyrir kosta sakir og ættar en kváðu Steinvöru 
systur hans höfuðskörung og líklega til framhvata margs við 
Hálfdan bónda sinn. 

Tók Þórður þá það ráð að ríða suður um land. Var þá eigi 
meira föruneyti Þórðar að sinni úr Eyjafirði en tveir menn, 
Snorri Þórálfsson er út kom með honum og annar maður er 
Hámundur hét og var Þorsteinsson. Hann var kallaður auga. 
Hann var leiðtogi þeirra. Riðu þá norður yfir Vöðlaheiði og svo 
upp hina nyrðri leið á Sand. 

En er Kolbeinn ungi spurði útkomu Þórðar þá sendi hann 
þegar norður til Eyjafjarðar þrjá tigu manna. Voru þar fyrir 
heimamenn hans. Og er þeir komu til Gása könnuðu þeir búðir 
allar með brugðnum vopnum og fundu Þórð eigi sem von var að. 
Eftir það undu þeir illa við sína ferð og tóku síðan Leif austmann 


36 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


und. At that time, Styrmir Þórisson and Sigríður Sighvatsdóttir 
lived at Grund on his patrimony. The couple had two children: a 
son named Teitur and a daughter called Halla. Teitur was not at 
home then, because he had gone out to Grímsey. 

After the deaths of Sighvatur and Sturla, Kolbeinn had held 
a debt court and declared the former to have been insolvent. 
He entangled all of the prominent householders in Eyjafjörður 
in this matter by having them reclaim property they had previ- 
ously owned, buy property whether they wanted it or not, and 
receive property for free as gifts. The purpose of this was to fur- 
ther bind the whole population in enmity against Þórður if he 
returned to Iceland. Then Kolbeinn made representations that 
he had bought part of Grundarland from Halldóra and Tumi, 
and gave them property in Skagafjörður. Following this, mother 
and son lived at Þverá. The reason for doing this was that Kol- 
beinn thought Tumi would find it more difficult to bring op- 
position against him if he was surrounded by enemies himself. 

Kolbeinn then drove Styrmir and Sigríður Sighvatsdóttir 
north to Eyjafjörður, when before they had lived at Bjarn- 
arstaðahlíð. Kolbeinn did this because he feared that they would 
have been spies if they remained there. He also put about a ru- 
mour claiming that Sigríður had said that it would be seemly for 
her to assume her father’s seat. 

Sigrírður said that Kolbeinn may have driven her away from 
her farm but that ‘I would never consider that I own Grundar- 
land, though I settle down there. 

Nevertheless, as with all other matters, this one went as 
Kolbeinn wanted. 

When Þórður came to Grund, Abbott Árni and Guðmundur 
Gilsson rushed over and asked him immediately to make 
himself scarce. They told Þórður that as soon as Kolbeinn 
became aware of his return to Iceland he would immediately 
send men after him. Many then mentioned to Þórður the fact 
that his brother-in-law Hálfdan would be likeliest to provide 
him with some armed support on account of their kinship and 
his means; additionally, they noted that Þórður's sister Steinvör 
was formidable and likely to goad her husband Hálfdan a lot. 


37 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


er síðan var kallaður Knarrar-Leifur og létu sem þeir mundu 
fóthöggva hann, Leifur hafði verið vin Þórðar og félagi, en tóku 
vopn öll er kaupmenn áttu. Kaupmenn allir áttu hlut að, sögðu 
Leif saklausan og fyrir það létu þeir Leif lausan en rændu tvo 
íslenska menn, Styrkár Einarsson og Þorbjörn skakk, til þriggja 
tiga hundraða. Eftir það fóru þeir vestur og sögðu Kolbeini að 
Þórður var riðinn á Sand. 

Kolbeinn sendi þegar menn Hjalta biskupssyni, bað hann 
veita sér og setja þær gíslar fyrir sem honum þætti vænst að 
duga mundi. Hjalti var heima og jók heldur fjölmennið. 

Þórður reið leið sína þar til er hann kom til Keldna. Hálfdan 
og Steinvör tóku við honum vel. 

En er Þórður hafði fáar nætur verið að Keldum þá heimti 
hann á tal Hálfdan mág sinn og Steinvöru systur sína og sagði 
að þeim mundi kunnigur skaði sá hinn mikli er hann hafði 
beðið í láti föður síns og svo og bræðra og svo teknar allar eignir 
vorar en látið mér hvergi óhætt. Nú er eg til þess hingað kominn 
mágur á ykkarn fund að krefja þig nokkurrar liðveislu og vita 
ef guð gefur þann tíma að vér mættum með nokkuru móti fá 
sæmdir vorar. Þykir mér engi maður jafn líklegur til liðveislu við 
mig sem þú, fyrst sakir vensla og þess að þú ert kostameiri fyrir 
fjár sakir og annars afla en hver annarra minna venslamanna. 
Veenti eg og hér best að sem þið eruð. 

Steinvör svaraði vel máli hans og kvað einsætt vera Hálfdani 
að drýgja dáð og veita Þórði allt slíkt er hann mætti, kvað hann 
hafa verið engan styrjaldarmann hér til: Hefi eg hann og sjaldan 
eggjað að ganga i stormeli en nú mun eg það bert gera að 
lítið mun verða okkart samþykki ef þú veitir eigi Þórði bróður 
mínum. Mun þá svo fara sem minnur er að sköpuðu að eg mun 
taka vopnin og vita ef nokkurir menn vilji fylgja mér en eg mun 
fá þér af hendi búrluklana. 

Var Steinvör þá málóð um hríð en Hálfdan þagði og hlýddi 
til. 

En er Steinvör þagnaði þá mælti Hálfdan: Svo líst mér sem 
menn muni hér fleira við þurfa en ákafa einn saman ef þetta 
mál skal nokkvern stað eiga er Þórður byrjar. En mér er kunnast 
hvað manna eg er sjálfur. Eru mér lítt hendar stórdeildir og er 


38 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Þórður took the advice to ride southwards. He had no more 
than two companions at this time: Snorri Þórálfsson, who had 
returned to Iceland with him, and another man named Hámun- 
dur Þorsteinsson. Hámundur's nickname was auga. He was their 
guide. They proceeded over Vöðlaheiði and so onto the north- 
erly path to Sandur. 

As soon as Kolbeinn ungi learned of Þórður's return to Ice- 
land, he sent thirty men north to Eyjafjörður. His home-men 
were already there. At Gásir they searched all the booths with 
drawn weapons, but did not find Þórður, as was to be expected. 
The men were unhappy with this being the result of their jour- 
ney, so they arrested a Norwegian named Leiv, who was later 
called Knarrar-Leiv, and planned to cut off his feet, because Leiv 
had been a friend and companion of Þórður. Kolbeinns men 
also seized all of the weapons the traders had. The merchants 
protested to Leiv’s treatment, saying that he was innocent. The 
end of the matter was that they let Leiv go, but robbed two Ice- 
landers, Styrkár Einarsson and Þorbjörn skakk, of the equiva- 
lent of 3,600 ells of wadmal. Afterwards, Kolbeinns men went 
west and informed him that Þórður had ridden to Sandur. 

Kolbeinn immediately sent messengers to Hjalti biskupsson 
and asked him to be on his guard and to post as many sentries as 
he saw fit. Hjalti was at home and increased his host somewhat. 

Þórður continued riding until he came to Keldur. Hálfdan 
and Steinvör greeted him well. 

After bordur had stayed at Keldur for a few nights, he re- 
quested a conference with his brother-in-law Halfdan and sister 
Steinvör. Þórður said that they well knew how much anguish he 
had suffered from the deaths of his father and brothers, ‘further- 
more, all of our property has also been taken and I have no safe 
haven for myself. I have come here to meet with you, brother- 
in-law, to ask you for some assistance so that we can attempt to 
regain some of our honour, if God wills it. I do not think there is 
anyone who is more likely to help me than you, first on account 
of our kinship and second because you are the most well-off in 
terms of wealth and other strength of all my kinsmen. Conse- 


39 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


eg heldur hniginn fyrir aldurs sakir en verið þó ávallt ósamur 
að eiga hlut í stórmælum. En mér sýnist sem þeir er í þetta mál 
ganga sem nálega hafi allt landsfólk í móti sér. Vil eg og vita 
hvern afla Þórður fær annars staðar þar sem frændur hans og 
vinir eru. Mun eg ef Þórður kemur hér með nokkvern styrk liðs 
ganga í mál með honum lengur. Steinvör eggjar þessa svo mjög. 

Gerðu þau það ráð öll saman að Þórður skyldi fara í Vest- 
fjörðu og leita eftir hverjir menn honum vildu veita. Sagði Hálf- 
dan þar marga þá menn er harma sína áttu að rétta við Kolbein 
og Sunnlendinga, kvað þá enn mundu gjarnari ófriðar en sig 
eða sína menn. 


40 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


quently, I expect to receive the greatest amount of support from 
you two. 

Steinvör responded favorably to his speech and said that 
Hálfdan would obviously assist Þórður in such ways as he could. 
She also noted that, hitherto, Hálfdan had never been a warrior, 
and ‘I have not urged him to involve himself in high-profile cas- 
es. However, our relationship will suffer if you do not assist my 
brother Þórður and the natural order of things shall be violated: 
I will take up weapons and seek a following of men, leaving you 
with the kitchen keys. 

Steinvör continued speaking for a while and Hálfdan listened 
in silence. 

When Steinvor had finished, Halfdan spoke: ‘I think that a 
lot will need to be done if this mission that Þórður has begun is 
to prove a success. I know best myself what sort of man I am: I 
am no warrior and have been pacifistic for many years. I have al- 
ways been reluctant to become embroiled in high-profile cases, 
and it seems to me that those who join Þórður's cause will be 
going against almost the entire country. Before I get involved, 
I want to know what support Þórður can muster elsewhere, in 
those places where his kinsmen and friends are to be found. If 
Þórður can return here with some substantial force, I will join 
his cause, because Steinvör has strongly advocated for this. 

Thus, the three agreed that bordur should go to the Vestfirdir 
to recruit those willing to support him. Halfdan remarked that 
there were many men there who had wrongs to redress with 
Kolbeinn and the Arnesingar, and, moreover, that they would 
be more keen to go to war than either he or his men. 


41 


Þriðji kafli 


Tumi Sighvatsson átti þá bú í Arnarbæli. Kom hann þegar til 
Keldna er hann frétti að Þórður var þar kominn og varð þar 
fagnafundur mikill með þeim bræðrum. Réðst Tumi til vestur- 
reiðar með Þórði og nokkurir menn með honum. 

Nikulás hét maður og var Oddsson. Oddur faðir hans var 
ættaður úr Austfjörðum. Móðir Nikuláss var Herdís dóttir 
Barkar af Baugstöðum. Hann var fylgdarmaður Hálfdanar. 
Hann var mikill maður og sterkur og vel viti borinn. Hann fengu 
þau Steinvör og Hálfdan til fylgdar við Þórð. Börkur hét maður 
og var Guðmundarson. Hann réðst enn til ferðar með Þórði. 

Urðu þeir Þórður og Tumi bræður saman nær tuttugu menn 
þá er þeir riðu frá Keldum. Riðu þeir þá vestur yfir Þjórsá, fóru 
svo um héraðið að Hjalti biskupsson varð ekki var við. Riðu þá 
vestur til Borgarfjarðar og svo til Dala. 

Svertingur hét maður og var Þorleifsson. Hann bjó þá í 
Hvammi. Fór Tumi þangað og var þar meðan Þórður fór vestur 
í fjörðu. En er Órækja var utan rekinn þá dreifðist víða sú sveit 
er honum hafði fylgt. En er þeir spurðu að Þórður var kominn í 
Dala þá þótti þeim hann líkastur til nokkurrar uppreistar í móti 
hans óvinum. Drifu þeir þá flestir allir til hans. Tók hann við 
þeim flestum vel. Voru þeir fremstir í þeirri sveit frændur hans 
Dufgussynir: Björn kægill og Kolbeinn grön, Þorgeir Hróð- 
bjartsson er kallaður var stafsendi, bræðrungur Dufgussona, 


42 


Chapter Three 


At that time, Tumi Sighvatsson lived at Arnarbæli. Tumi came 
to Keldur as soon as he learned that Þórður had returned to Ice- 
land. A most joyous reunion took place between the brothers. 
Tumi and a few men with him resolved to ride west with Þórður. 

There was a man named Nikulás Oddsson. His father Oddur 
was from a family in the Austfirðir. Nikulás mother was Herdís, 
the daughter of Börkur of Baugsstaðir. Nikulás was a follower 
of Hálfdan's. He was a large, strong, and intelligent man. Stein- 
vör and Hálfdan asked him to accompany Þórður. There was 
a man named Börkur Guðmundarson. He decided to journey 
with Þórður also. 

The brothers Þórður and Tumi rode from Keldur in a par- 
ty comprising nearly twenty men. They proceeded westwards 
over Þjórsá, and travelled through Árnesþing in such a way that 
Hjalti biskupsson did not become aware of their presence. Af- 
terwards, they continued further westwards to Borgarfjörður 
and so on to Dalir. 

There was a man named Svertingur Þorleifsson. At that time, 
he lived at Hvammur. Tumi went to Hvammur and remained 
there while Þórður went westwards to the fjord. After Órækja 
had been driven abroad, his followers had scattered. However, 
as soon as these men heard that Þórður had come to Dalir they 
all flocked to his side, because they considered that it would 


43 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Guðmundur Jónsson er kallaður var sorti, son Þórdísar Sveins- 
dóttur Sturlusonar, Ásgrímur baulufótur og enn fleiri aðrir þó 
að vér nefnum eigi alla. 

Reið þá Þórður vestur til Saurbæjar. Sturla Þórðarson bjó þá 
á Staðarhóli. Fékk Þórður þar góðar viðtökur. 

Og er hann hafði þar verið eina nótt gengu þeir Þórður og 
Sturla á tal. Kvað Þórður sér það sagt að hann væri mestur 
maður og vitrastur í þeim sveitum af hans frændum: Hefi eg það 
og spurt að þér hafi þær hrakningar nær borið er vér fengum 
á Örlygsstöðum. Hefir þú og jafnan síðan verið liðsinnaður 
mínum frændum, þeim er síns réttar áttu að reka. Vænti eg enn 
að svo munir þú til mín gera. Var mér það sagt að ekki yndir þú 
betur við skilnað yðvarn Órækju en þér mundi það þá í hug að 
veita þeim ef nokkur vildi þess réttar reka. 

Sturla kveðst óhóglega við kominn: Munuð þér spurt hafa að 
eg hefi eið svarið Kolbeini unga og þar í bundnir þeim eiðum 
allir hinir bestu menn í minni sveit. 

Þórður kallaði eiða þá ekki verið hafa annað en nauðung 
eina. 

Sturla kvaðst vilja verða honum að liði eftir því sem hann 
mætti sér við koma en kvaðst búinn mundu til slíkrar liðveislu 
sem hann vildi í ganga þá er Þórður kæmi vestan. 

Þórður fór þaðan vestur yfir Breiðafjörð til Barðastrandar. 

Þá bjó í Haga Eyvindur prestur Ragnheiðarson sem fyrr var 
getið. Hann átti Þórunni Gellisdóttur. Hennar móðir var Vigdís 
Sturludóttir. 

Gísli Markússon bjó á Rauðasandi. Hann átti Þórdísi Gellis- 
dóttur, systur Þórunnar, og var hann svo mægður við Þórð. 
Hann var mestur bóndi fyrir vestan Arnarfjörð og var þá mjög 
kominn á hinn efra aldur. Hafði hann og alla ævi verið í ferðum, 
fyrst með Sighvati, en þá með Sturlu er hann kom í Dali. Hafði 
og engi maður verið einfaldari í öllum málaferlum við Sturlunga 
en hann. Átti hann þar og allt sitt traust er þeir voru en þurfti 
jafnan til að taka því að hann var hinn mesti jafnaðarmaður. 
Synir Gísla hinir skilgetnu voru lítt á legg komnir en laungetna 
sonu átti hann marga og þá fullkomna að aldri. 


44 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


not be long before he rose up against their mutual enemies. 
Þórður received the gathering very well. Foremost in this group 
were his kinsmen Björn kægill and Kolbeinn grön (the sons of 
Dufgus), Þorgeir Hróðbjartsson who was called stafsendi (a 
cousin of Dufgus’ sons), Guðmundur Jónsson who was called 
sorti (the son of Þórdís, the daughter of Sveinn Sturluson), 
Ásgrímur baulufótur, and still more others, though we shall not 
name them all. 

Þórður continued westwards to Saurbær. At that time, Sturla 
Þórðarson lived at Staðarhóll, and Þórður got a good reception 
from him there. 

After Þórður had been there for one night, he had a conversa- 
tion with Sturla. Þórður noted that Sturla was the greatest and 
wisest man of his kinsmen in these districts, ‘and I have dis- 
covered that you suffered nearly as many hardships as we have 
as a result of Orlygsstadir. You have always been a supporter of 
those of my kinsmen who tried to attain vengeance, so I expect 
that you will furnish me with the same assistance. I was also 
informed that at your parting with Órækja matters did not go in 
your favour and that you would be willing to support those who 
sought to do something to seek redress. 

Sturla responded by telling Þórður that he was in a tricky 
position, because ‘as you will have discovered; he said, ‘I have 
sworn an oath 


[Here there is a lacuna in Króksfjarðarbók and the copies of 
Reykjarfjarðarbók are followed] 


to Kolbeinn ungi, and all the most prominent men in my region 
are also entangled in it with me. 

Þórður said that the oath had been made under duress. 

Sturla said that he wanted to be as helpful as he could, and 
that he would be prepared with as much support as he could 
muster when Þórður came west. 

Þórður went still further westwards from there over 
Breiðafjörður to Barðaströnd. 


45 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


En er Þórður kom í Haga sendi hann menn eftir Gísla og 
stefndi að sér öllum bændum er nokkur málaskil kunnu. Þórður 
bar þá upp erindi sín, fyrst við Gísla og þá við alþýðu, beiddi 
Gísla ferðar suður um land til móts við Hálfdan og þar með 
alla aðra er hans flokk vildu fylla. Taldi hann þá upp vandræði 
sín sem ærin voru til, sagði það saman bera, skaða sinn og 
alþýðunnar í þessum sveitum, kveður og vel sama að hann væri 
fyrirmaður í málunum en þeir veittu honum eftirgönguna. 

Mun þá vera annað hvort af bragði, sagði hann, að vér 
munum rétta vorn hlut eða falla ella á fætur frændum vorum, 
og er þar góður hvor upp kemur. 

Gísli kvaðst eldur vera mjög frá ófriði og væri sér mál af að 
láta en kvað þó ærna nauðsyn á vera að allir drýgðu dáð og 
veittu honum: Hefi eg og þá eiða unnið Kolbeini að mér sómir 
allvel fyrir þá sök að vera honum mótgangsmaður. Mun eg fá til 
ferðar með þér, Þórður, fjóra syni mína og hvetja alþýðu þá er eg 
má orðum við koma og ætla eg það skulu mikið stoða. 

Þórður tók því vel að einu og kvaðst aldregi ætlað hafa að 
hann mundi sjálfan sig undan draga. 

Þórður fór þá norður til Eyrar í Arnarfirði. 

Þá bjó á Eyri í Arnarfirði Steinunn dóttir Hrafns Svein- 
bjarnarsonar Bárðarsonar hins svarta. Móðir hennar var Hall- 
katla Einarsdóttir, Grímssonar, Ingjaldssonar, Grímssonar 
glammaðar, Þorgilssonar errubeinsstjúps. Steinunn átti sex 
börn, dætur tvær og sonu fjóra. Hrafn hét son hennar hinn elsti, 
annar Guðlaugur, þriðji Ólafur, fjórði Oddur. Herdís hét dóttir 
hennar hin eldri. Hún var gift þeim manni er vér nefndum fyrr, 
Svarthöfða Dufgussyni frænda Þórðar. Svarthöfði var þá vistum 
á Eyri með Steinunni. Önnur dóttir Steinunnar hét Halla. 


46 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


At Hagi there lived the priest, Eyvindur Ragnheiðarson, as 
has already been mentioned. He was married to Þórunn Gellis- 
dóttir, whose mother was Vigdís Sturludóttir. 

Gísli Markússon lived at Rauðasandur. His wife was Þórunn's 
sister Þórdís Gellisdóttir and he was therefore related to Þórður. 
Gísli was the most powerful householder west of Arnarfjörður, 
but was getting on in years at that time. He had spent his en- 
tire life on campaigns, first with Sighvatur and then with Sturla 
when he came to Dalir. No-one had been a more fervent sup- 
porter of the Sturlungar during all their conflicts than he had, 
but he had also had their full support and often needed their 
help when he became involved in litigation and conflict (this 
was a regular occurrence as he was an exceedingly violent man). 
Gisli’s legitimate sons were still children, but he also had many 
illegitimate ones who were adults by that time. 

When Þórður came to Hagi, he sent for Gísli and summoned 
all of the householders who knew anything about disputes. 
Þórður then brought up his mission, first with Gísli, and then 
with all of the people. Þórður asked Gísli to travel southwards 
with him to meet Hálfdan, along with all others who would 
join his force. He then talked of his troubles, which were many, 
saying that he and all who lived in these parts had suffered the 
same, and also stated that he would be well suited to lead their 
cause, with them as his supporters. 

“Then one of two things will happen, he said, ‘either we will 
right our situation, or otherwise fall at the feet of our kinsmen, 
and whichever comes about seems good to me? 

Gisli replied by saying that he was now far too elderly to en- 
gage in conflict, but commented that it was nevertheless neces- 
sary for all to join together and assist Þórður: ‘I made my oath 
to Kolbeinn in such a way that I am still able to be his enemy. 
I will send four of my sons with you as supporters, Þórður, and 
I shall persuade as many people as I can to join you. I consider 
that these measures shall be of great assistance to you. 

Þórður did not take this particularly well, and said that he 
had never thought that Gisli would be so close-fisted with his 
aid. 


47 


Fig. 3. Gásir — a medieval marketplace. Photo by the author. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Þórður then went north to Hrafnseyri in Arnafjörður. 

At that time, Steinunn (the daughter of Hrafn, the son of 
Sveinbjörn, the son of Bárður svarti) lived at Hrafnseyri. Her 
mother was Hallkatla (the daughter of Einar, the son of Grímur, 
the son of Ingjaldur, the son of Grímur glammaður, the son 
of Þorgils errubeinsstjúpr). Steinunn had six children: two 
daughters and four sons. Hrafn was the name of her oldest 
son, the second was Guðlaugur, the third Ólafur, and the 
fourth Oddur. Herdís was the name of her oldest daughter: she 
was married to a man who we mentioned earlier, Svarthöfði 
Dufgusson (Þórður's kinsman). Svarthöfði was then living at 
Hrafnseyri with Steinunn. Steinunn’s other daughter was called 
Halla. 


49 


Fjórði kafli 


Það var tíðinda er Þórður kom á Eyri að Hrafn og Svarthöfði 
voru eigi heima. Þeir voru þá farnir norður í Dýrafjörð í 
Hjarðardal til brullaups. Þá var hið næsta kvöld fyrir Mikjáls- 
messu. Þegar um nóttina sendi Þórður mann norður í Hjarðar- 
dal að þeir Hrafn og Svarthöfði skyldu koma til móts við hann 
á Söndum. Bárður Þorkelsson bjó þá á Söndum er kallaður var 
Sanda-Bárður. Hann átti Sesselju dóttur Guðmundar Sigríðar- 
sonar. En þá er þeim kom orðsending Þórðar þá fóru þeir til 
móts við hann á Sanda. 

Þórður heimti þá á tal, Hrafn og Svarthöfða og Bárð, og segir 
slíkt sem í var hans ráðagerð, kveðst þar fyrst best að vænta er 
Svarthöfði var, frændi hans. 

Svarthöfði sagði sér það þá í hug er Sturla bróðir þinn var 
drepinn frá oss en allir vér hraktir og skemmdir að vér mundum 
fegnir verða ef nokkur vildi þess réttar reka. Skaltu og eigi 
bænastað til þurfa, slíkt er vér megum veita þér. 

Bárður segir að hann mundi það ráð upp taka og þeir Eyrar- 
menn: Hefir mér lengi það vel gefist. Bárður var landseti Hrafns. 

Þórður spyr: Hver er sá hinn ungi maður? Hví leggur þú ekki 
til? 

Hann kvaðst Hrafn heita og vera Oddsson. 

Þórður kvaðst heyrt hafa hans getið eða viltu nokkuð vera í 
ferðum með oss? 


50 


Chapter Four 


When Þórður came to Hrafnseyri, he discovered that Hrafn and 
Svarthöfði were not home: they had gone north to Dýrafjörður 
to attend a wedding at Hjarðardalur. It was the evening before 
Michaelmas. Þórður immediately sent a man to Hjarðardalur 
with a message summoning Hrafn and Svarthöfði to meet with 
him at Sandar. Bárður Þorkelsson, who was known as Sanda- 
Bárður, lived at Sandar at that time. He was married to Ses- 
selja the daughter of Guðmundur Sigríðason. When Hrafn and 
Svarthöfði received Þórðurs message, they went to meet him at 
Sandar. 

Þórður took Hrafn and Svarthöfði aside for a conversation 
and proceeded to tell them of his mission. He stated that he 
was first and foremost expecting a favourable response from his 
cousin Svarthöfði. 

Svarthöfði replied ‘I thought that when Sturla, your brother, 
was taken from us, and we were all mistreated and shamed, that 
we would be glad if someone wanted to avenge this; moreover, 
you need not request our help, for we shall provide whatever 
assistance you require. 

Bárður said that he would make the same decision as the in- 
habitants of Hrafnseyri, because ‘that has often ended well for 
me. Bárður was Hrafn’s tenant. 


51 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Hrafn sagðist vera ungur og lítt til ferða fallinn. Hefi eg, 
sagði hann, ekki í ferðum verið með höfðingjum hér til. Kvaðst 
hann og eigi vita hvort hann mundi harðnaður vera nokkuð þar 
hann var lítt kominn af barnsaldri. Hrafn var þá sextán vetra er 
Þórður kom í Vestfjörðu. 

Þórður segir Hrafni ærna nauðsyn til bera að vera mótgangs- 
maður Kolbeins fyrir sakir dráps móðurbræðra sinna: Létust 
þar og engir menn jafngöfugir, fyrir utan þá Sighvat föður minn 
og sonu hans, sem þeir Sveinbjörn og Krákur. 

Hrafn kvað og eigi bæði vera skyldu, að mega lítið veita þér, 
enda láta þig illa að komast, því er eg má. 

Þórður þakkaði honum vel og kvaðst ætla sér mundi það 
mikið mega fyrir sakir frænda styrks þess er Hrafn átti. 

Þessir voru þá hinir stærri bændur norður í fjörðum er 
Þórður kom þangað: Jón Þorkelsson bjó á Álftamýri. Hann átti 
Guðrúnu dóttur Tómasar úr Selárdal. Halla var móðir hennar, 
dóttir Þórðar Sturlusonar. Guttormur son Helga Sveinssonar bjó 
í Lokinhömrum. Þuríður hét móðir hans, dóttir Hrafns Svein- 
bjarnarsonar. Guttormur hafði látið föður sinn á Örlygsstöðum 
og tvo móðurbræður. Bjarni Brandsson bjó þá á Mýrum, góður 
bóndi. Steinþór prestur Steinþórsson bjó þá í Holti í Önundar- 
firði. Guðmundur Sigríðarson bjó þá á Kirkjubóli í Önundar- 
firði. 

Þessir bændur bjuggu í Ísafirði: Sigmundur Gunnarsson bjó í 
Súðavík. Hann átti Herdísi Hrafnsdóttur síðar en fyrr hafði hana 
átt Eyjólfur Kársson og áttu þau einn son er Eyjólfur hét. Einar 
Þorvaldsson var þá ungur og áttu þau Þórdís móðir hans bú í 
Vatnsfirði. 

Annað sumar áður var Illugi Þorvaldsson drepinn. Eftir 
það óþokkuðust bændur svo mjög í Ísafirði um dráp Illuga við 
Órækju að þeir vildu fara að honum. Var þar höfuðsmaður Páll 
Bárðarson úr Ögri. Móðir hans var Valgerður Snorradóttir. 
Hann var systrungur Illuga. En er Órækja varð þessa var stukku 
þeir sumir er í þessu höfðu verið með Páli norður um land til 
Kolbeins og gerðust þá ástvinir hans sem fyrr er sagt. 


52 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Þórður asked: ‘who is that young man? Why do you not share 
your views?" 

He said that we was called Hrafn and was Oddur“ son. 

Þórður said he had heard of him and asked “will you come on 
the journey with us?’ 

Hrafn responded that he was young and would be little help 
on the journey. ‘I have not; he said, been on journeys with 
leaders before. He noted also that he did not know whether he 
would be tough enough as he had not long since left childhood. 
Hrafn was sixteen years old when Þórður came to the Vestfirðir. 

Þórður noted that Hrafn had good reason to be Kolbeinns 
enemy for the sake of the slaying of his uncles: ‘apart from my 
father Sighvatur and his sons, there have not been more wor- 
thier men killed than Sveinbjörn and Krákur. 

Hrafn replied: ‘I am little able to assist you, but I am not un- 
willing to provide what help I can. 

Þórður thanked him well and said he thought he would be of 
great help by virtue of the strong kinsmen Hrafn had. 

The following were the most prominent householders in the 
northern Vestfirðir when Þórður came there. Jón Þorkelsson 
lived at Alftamyri. He was married to Gudrun, the daughter of 
Tomas from Selardalur. Her mother was Halla, the daughter of 
Þórður Sturluson. Guttormur, the son of Helgi Sveinsson lived 
at Lokinhamrar. Þuríður was the name of his mother, she was a 
daughter of Hrafn Sveinbjarnarson. Guttormur had lost his fa- 
ther at Örlygsstaðir and two uncles. Bjarni Brandsson lived then 
at Mýrar, a good householder. Steinþór Steinþórsson, a priest, 
lived then at Holt in Önundarfjörður. Guðmundur Sigríðarson 
lived then at Kirkjuból in Önundarfjörður. 

These householders lived in Ísafjörður: Sigmundur Gunnars- 
son lived in Súðavík, He was married to Herdís Hrafnsdóttir 
but before she had been married to Eyjólfur Kársson and they 
had one son who was named Eyjólfur. Einar Þorvaldsson was 
then young and lived with his mother at his household in Vatns- 
fjörður. 

During the previous years summer, Illugi Þorvaldsson was 
killed. Because of the killing of Illugi, the householders in 


53 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þormóður Hjálmsson bjó í Þernuvík. Aron son Halldórs 
Ragnheiðarsonar bjó í Ögri. Þórður Heinreksson bjó í Reykjar- 
firði. Atli Hjálmsson bjó í Grunnavík. 

Þórður Sighvatsson fór norður í Hjarðardal og kom þar áður 
menn voru i brott farnir fra brullaupinu. Voru þar allir hinir 
bestu menn fyrir utan fram úr Ísafirði. Talaði Þórður þá langt 
erindi. Hafði hann upphaf á sínu máli að hann krafði alla menn 
þar liðveislu og uppstöðu svo skjótrar að allir skyldu komnir í 
Saurbæ að allraheilagramessu. 

En er Þórður hafði lokið sinni ræðu þóttust menn það finna 
að hann mundi vera vitugur maður þegar er hann fengi stillt sig 
fyrir ofsa. En nokkuð þótti mönnum hann stirt tala í fyrstu. En 
því djarfari og snjallari var hann í málinu er hann hafði fleira 
mælt og fjölmennara var við. Þeir menn svöruðu í fyrstu er í 
eiða höfðu bundist með Kolbeini um haustið, kölluðu sér eigi 
sama að fara að Kolbeini meðan hann gerði eigi afbrigði við þá, 
kváðu og eigi þurfa um það að leita að þeir mundu upp standa 
með Þórði en vera kváðust vilja vinir hans í öðrum hlutum. 

Þórður kvað svo lúka mundu sínum vandræðum að hann 
kvaðst annaðhvort gera skyldu þeim er væru í Vestfjörðum, að 
vera með honum eða í móti ella, kvað sér og eigi minna ætlað 
mundi ef hann kæmi aftur úr þessari ferð en eg mun mega 
skrifta yður eftir maklegleikum er nú láta sér verst fara. 

Bændur segja hann ærið mörgum eiga illt að launa þótt hann 
heitaðist eigi við þá. 

Þórður kvað þá eigi þurfa að minna sig á harma sína. 

Sló þá í heitan með þeim og kváðust bændur eigi blotna 
mundu við það. Skildust þeir við svo búið. 

Fór Þórður á Sanda um kvöldið en um daginn eftir bauð 
Bárður honum bú sitt. Þórður tók við búinu. Þótti þetta geysi- 
stórmannlegt. 

Litlu síðar sendi Þórður menn sína út í fjörðu að kveðja 
menn upp en hann sjálfur fór norður til Önundarfjarðar og fékk 
þar fátt eitt af mönnum og þaðan fór hann inn til Ísafjarðar og 
fékk hann þar nær enga menn. En Ísfirðingar, vinir Kolbeins, 
gerðu njósn honum. 


54 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Ísafjörður became most unhappy with Órækja, to the extent that 
they wished to attack him. The ringleader of the plot was Páll 
Bárðarson from Ögur. His mother was Valgerður Snorradóttir. 
He was Illugi's cousin. But when Órækja became aware of this, 
some of those who had been involved in Pálls scheme fled to 
Kolbeinn in the North and became then his faithful friends as 
was mentioned earlier. 

Þormóður Hjálmsson lived at Þernuvík. Aron, a son of Hall- 
dór Ragnheiðarson lived at Ögur. Þórður Heinreksson lived in 
Reykjarfjörður. Atli Hjálmsson lived in Grunnavík. 

Þórður Sighvatsson went north to Hjarðardalur and came 
there before men had travelled away from the wedding. In at- 
tendance there were all the best men from west of Ísafjörður. 
Þórður then spoke for a long time about his mission. He began 
his speech by demanding the support of everyone present and 
that they prepare in haste such that all congregated at Saurbær 
on All Saint's Day. 

When Þórður had finished his speech, the first reaction of 
those gathered was to think that he must be an intelligent man 
because he was able to suppress his pride. Though some of the 
men thought his speech had been strained at first, his speech 
became bolder and more eloquent the longer he talked and the 
larger the crowd got. The men who had bound themselves by 
oath to Kolbeinn during the autumn responded first, saying 
that they would not attack Kolbeinn while he was not infringing 
their rights and that it would be against their interests to stand 
with Þórður, although they did mention that they wanted to be 
his friends in other ways. 

Þórður said that it was his intention to bring an end to his 
difficulties, and, consequently, that the Vestfirðingar would have 
to be either with him or against him. He declared also that he 
had decided that if he returned from this quest ‘T will have to 
punish those of you whose misdeeds now make evident your 
worst side! 

The householders retorted to Þórður that he already had 
enough vengeance to attain without threatening them also. 

Þórður said they did not need to remind him of his suffering. 


55 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þórður fór þaðan norður til Steingrímsfjarðar. Þá bjó 
Ásgrímur Bergþórsson á Kallaðarnesi sem vér gátum fyrr. 

Fundust þeir frændur og krafði Þórður hann ferðar, kvað 
honum síst muni sóma annað en vera í ferð með sér, fyrst fyrir 
sakir frændsemi, en það annað hversu mjög Sturla bróðir minn 
hóf þig, sá hinn þriðji hlutur hversu þú varst við allar hrakningar 
á Örlygsstöðum og sást lát frænda þinna og þætti mér sem yður 
mundi aldrei úr hug ganga. 

Ásgrímur varðist marga vega og kænlega og kom lagagrein 
fyrir sig því að hann var forvitri, fyrst með eiðum þeim er hann 
hafði svarða Kolbeini. Þá segir hann sem satt var að hann sat í 
nærra lagi þeim Norðlendingum þegar er hann væri í nokkurri 
fjandsemi við þá. Dró hann svo sitt mál um síðir að hann lést 
hvergi fara mundi. 

Þá átti Þórður tal við aðra bændur. Drógu allir sig undan þá 
er þeir vissu að Ásgrímur mundi heima sitja. 


56 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Then matters became heated between them, though the 
householders declared they still would not yield. Thereafter, 
they parted. 

Þórður went to Sandar during the following evening. Bárður 
offered him the farm and Þórður accepted and took over the 
household. This act was thought exceedingly generous. 

A little while later, Þórður sent his men to the fjords to raise 
supporters. Þórður went north to Önundarfjörður himself and 
recruited a few men there. Thence, Þórður went into Ísafjörður 
but he gathered barely anyone there. The Ísfirðingar sent word 
of Þórður's movements to their friend Kolbeinn. 

Afterwards, Þórður went towards the North to Stein- 
grímsfjörður. At that time, Ásgrímur Bergþórsson lived at 
Kaldaðarnes, as we mentioned earlier. 

The two kinsmen met and Þórður ordered Ásgrímur to join 
his forces. Þórður stated that it would be dishonourable if Ás- 
grímur did not accompany him on his journey, ‘firstly on ac- 
count of our kinship, secondly because of how much my brother 
Sturla helped you, and thirdly because you witnessed all of the 
wretched treatment we received at Orlygsstadir and saw the 
deaths of your kinsmen and those whom I think you will never 
forget? 

Asgrimur cleverly defended himself in many ways, and cit- 
ing the law—in which he was knowledgeable—, mentioning 
first the oath that he had sworn to Kolbeinn. Then he said — as 
was true — that he lived far too near to the Northerners to make 
them his enemies. Asgrimur made his case for a long time and 
finished by declaring that he would be going nowhere. 

Þórður then held a conference with the other householders; 
however, they all refused to join his cause when they discovered 
that Asgrimur would be remaining at home. 


57 


Fimmti kafli 


Ásbjörn hét maður Guðmundarson smiðs Salómonssonar. 
Hann var einhleypingur og vaskur maður. Eigi var hann ættstór. 

Hann gekk fyrir Þórð og mælti: Hví sætir það að þú kveður 
enga menn aðra til ferðar þessarar en bændur? Viltu eigi aðra 
nýta? Eg vil bjóðast til ferðar með þér og ætla eg að vera þér 
miklu meiri en einhver bóndi. Fá þú mér sveit nokkura og mun 
eg freista að krefja þá upp bændurna. Er það maklegra að vér 
eigum saman. Hér er hvoruga til að spara. 

Þórður tók því vel og kvað svo vera skyldu. En um morgun- 
inn eftir fékk Þórður Ásbirni níu menn og kallaði þá alla saman 
gesti. 

Fór þá Ásbjörn út eftir Steingrímsfirði. Var það flest bónda að 
burtu voru af bæjum sínum og höfðu fólgist. Höfðu þeir heyrt 
kvitt af þessari ráðagerð um kvöldið. En þeir urðu allir að fara er 
heima voru staddir. 

Fór Ásbjörn þar til er hann kom í Húsavík. Högni hét bóndi 
er þar bjó. Var hann í brottu. Ásbjörn tók konu hans og hafði 
með sér, ætlaði þá að bændur mundu eftir ríða og mundi þá ná 
fundi þeirra. En heimamenn gerðu Högna njósn að kona hans 
væri í brott tekin. Högni fór eftir þeim Ásbirni við fjórtánda 
mann. Þeir fundust við heygarð nokkurn. Beiddi Högni þá að 
Ásbjörn vildi láta lausa konu hans. En Ásbjörn bað þá fara með 
sér en húsfreyja færi heim. Bændur vildu það eigi, sögðu hann 


58 


Chapter Five 


There was a man named Ásbjörn, the son of Guðmundur smiður 
Salómonsson. Ásbjörn was a vagrant and a manly man, though 
he was not of a great family. 

Ásbjörn came before Þórður and asked “why have you made 
it known that you only intend to solicit the support of house- 
holders for your mission? Will you not have others join you? I 
will offer you my services, and I intend to be of much more use 
to you than some householder. Provide me with a company of 
men, and I will then attempt to recruit householders. I feel it 
would be fitting for us to stick together. 

Þórður liked the idea and responded that he would make it 
happen. The following morning, Þórður found Ásbjörn nine 
men and dubbed the group ‘the Guests. 

After this, Ásbjörn headed out along Steingrímsfjörður. Most 
of the householders were not home and had gone into hiding. 
They had received some news of Þórður and Asbjérn’s plan dur- 
ing the evening, so all those who were then at home left. 

Ásbjörn continued on his way until he came to Húsavík. At 
that place there lived a householder named Högni. He was not 
at home. Ásbjörn abducted Högni's wife and kept her with him, 
thinking that this would bait the householders into riding after, 
and eventually meeting, them. Hégni’s lodgers made him aware 
that his wife had been abducted, and he chased after Asbjérn 


59 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


annars maklegan fyrir slíkar tiltekjur. Fór þá í heitan með þeim. 
Eggjaði Ásbjörn að bændur skyldu að þeim ganga en ekki varð 
af því. Þá skaut Ásbjörn spjóti og kvað þeim leiða skyldi að þeir 
færu að mönnum Þórðar í annað sinn. Kom spjótið á Högna 
upp Í hrærana og renndi ofan í lærið. Var það sár mikið og ban- 
vænt. Sá var hinn fyrsti áverki er menn Þórðar veittu. Gengu þá 
bændur upp nokkurir en sumir fluttu Högna heim. 

Þórður reið úr Steingrímsfirði suður til Saurbæjar. Mættust 
þeir þá flokkarnir og þeir hið vestra fóru. Var það um kvöldið 
fyrir allraheilagramessu. Fundust þeir þar Þórður og Sturla. 

Spurði Þórður þá hvort Sturla væri búinn til ferðar með 
honum. 

En Sturla kvaðst eigi nenna að svo búnu að brjóta eiða sína 
og svo margra manna sem í voru með honum en skammt mun 
líða áður Norðlendingar brjóta við mig og skal mín þá eigi á 
bak að leita. En ríða mun eg með þér suður til Borgarfjarðar ef 
þú vilt. 

Þórði fannst fátt um og kvaðst eigi vita hverju hann skipti 
það. 

Reið Þórður suður yfir heiði til Hvammsfjarðar og Sturla 
með honum. Kom þá Tumi bróðir hans til móts við hann. Teitur 
Styrmisson systurson Þórðar var þá norðan kominn við sjöunda 
mann. Reið Þórður þá með allan flokkinn suður til Dala. Heimti 
hann þá saman alla hina bestu menn og leitaði ráðs við þá hvert 
á skyldi snúa. 

Var þá rannsakað hversu margt liðið var. Var þá nær tvö 
hundruð manna. Þótti þá eigi liðskostur til vera að ríða norður 
á. Lögðu það flestir til að Þórður skyldi suður á snúa. Þótti þar 
minni vörn fyrir landi en ærnar sakir. Liðið var og lítt vopnað. 
Lögðu það margir til ráðs að þangað skyldi á leita er nokkur 
vopnaafli væri fyrir. 

Þórður spurði hvar það væri. 

Honum var sagt að Loftur biskupsson ætti skjöldu marga og 
drjúgum önnur vopn. 

Þórður segir hann maklegstan til vera að fá nokkura skömm 
af honum: Hann hefir lengi verið andstreymur oss frændum. 
Var hann og mest manna í ráðagerðinni í móti þeim feðgum. 


60 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


and the Guests with thirteen other men. The two groups met 
by some hay-yard. Högni then ordered Ásbjörn to release his 
wife, but Ásbjörn counteroffered, stating that if Högni and the 
householders came with them, he would let the housewife re- 
turn home. The householders did not want to do this and said 
that Ásbjörn deserved something else for such a deed. Matters 
soon became heated between the two parties. Ásbjörn urged the 
householders to attack them but nothing came of it. Then Ás- 
björn thrust a spear, commenting that the householders would 
think twice before threatening Þórður's men a second time. The 
spear entered Högnis groin and rent down his thigh. It was 
a great and deadly wound. This was the first atrocity which 
Þórður's men carried out. Afterwards, some of the household- 
ers joined the Guests for the journey, but the others took Hégni 
home. 

Þórður rode from Steingrímsfjörður south to Saurbær and 
was joined by the companies which had come from the West. 
This took place the evening before All Saints Day. Þórður and 
Sturla also met there. 

Þórður asked Sturla whether he would now be coming with 
him. 

Sturla replied that he was not prepared to break his oath and 
those of the many others whose fates were entangled with his 
but it will not be long before the Northerners break with me 
and when that happens, I will not hold back. However, I will 
ride with you south to Borgarfjörður if you want. 

Þórður thought little of that offer and said he did not know 
how that would help him. 

Þórður, accompanied by Sturla, rode south over the heath 
to Hvammsfjörður. Here, his brother Tumi reconvened with 
him. Teitur Styrmisson, Þórður's nephew then arrived from the 
North with six other men. Þórður now rode with his whole force 
south to Dalir, where he gathered together all of the best men to 
seek their advice as to what their objective should be. 

The size of the army was then assessed: they were nearly two 
hundred men altogether. None thought that the force was nu- 
merous enough to ride northwards. Consequently, most pro- 


61 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þessa eggjuðu allir. Og var það ráðs tekið að ríða suður til 
Hitardals. 


62 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


posed that Þórður head for the South, for it was felt that there 
would be less resistance from the inhabitants of those parts and 
also just cause for Þórður to attack them. The troops were also 
lightly armed. Many now suggested that they search yonder for 
some armaments with which they would be able to increase 
their strength. 

Þórður asked how they might accomplish this. 

He was then informed that Loftur biskupsson owned many 
shields and a substantial cache of other weapons. 

Þórður noted that Loftur was truly deserved to suffer some 
sort of inconvenience from him, because he has long been an 
adversary of my kinsmen, and he was the ringleader in the plot 
against Snorri and Órækja! 

All supported this plan and the decision was taken to ride 
south to Hítardalur. 


63 


Sjötti kafli 


Loftur biskupsson bjó í Hítardal að Húsafelli. 

En er Þórður kom upp á heiðina úr Svínbjúgsdal þá kallaði 
hann til sín Teit Styrmisson og bað hann að ríða fyrir í Hítardal 
og handtaka Loft biskupsson en gera honum ekki og láta eigi 
menn komast í brott af bænum. 

Teitur reið fyrir með fimmtán menn. Tóku þeir bæinn. 

En Loftur var eigi heima. Hann hafði riðið í brott áður um 
daginn ofan undir Hraun. Þá bjó undir Hrauni Skúli Þorsteins- 
son. En Lofti kom njósn um kvöldið og reið hann ofan til sjóvar 
og fékk sér þar skip og fór hann þá suður yfir fjörð til Garða. Þar 
bjó þá Þorleifur Þórðarson. Var Loftur með honum um hríð. 

Þórður var í Hítardal um nóttina. En um morguninn eftir 
lætur Þórður reka saman hross öll og svo lét hann taka vopn öll 
þau sem fundust. Voru skildir bornir út úr kirkju. 

Þaðan fór Þórður suður til Reykjardal hins syðra. Þar kom 
til móts við hann Þórður Bjarnarson. Hann bjó þá í Eskiholti og 
átti Margrétu dóttur Þórdísar Sveinbjarnardóttur. 

Þeir Þórður og Sturla fundust um daginn er Þórður fór úr 
Hítardal og áttu þá tal saman og hvarf Sturla vestur aftur. Var þá 
ekki til tíðinda. 

Reið þá Þórður suður um heiði Skarðaleið til Laugardals þar 
til er hann kom í Tungu til bús Gissurar. Þar var þá fyrir Þóra 
Guðmundardóttir móðir hans. Var þar allt í kirkju borið svo 


64 


Chapter Six 


At that time, Loftur biskupsson lived at Húsafell in Hítardalur. 

When Þórður came up onto the heath from Svinbjugsdalur, 
he called Teitur Styrmisson over and ordered him to ride ahead 
to Hitardalur and arrest Loftur biskupsson, but do nothing to 
him and allow no-one to escape from the estate. 

Teitur rode forward with fifteen men and seized the farm- 
stead. 

However, Loftur was not home: he had ridden down under 
Hraun earlier in the day. At that time, Skúli Þorsteinsson lived 
under Hraun. Loftur received the news in the evening and he 
headed down to the sea, acquiring himself a vessel there and 
sailing south over the fjord to Garðar. At that time, Þorleifur 
Þórðarson lived there. Loftur remained with him for a while. 

Þórður stayed at Hítardalur overnight. The morning after, 
Þórður had all the horses gathered together, and also every 
weapon which had been found. Furthermore, the shields were 
borne out from the church. 

Thence, Þórður continued southwards to the southerly 
Reykjardalur. Þórður Bjarnarson came to meet him there. He 
lived then at Eskiholt and was married to Margrét, the daughter 
of Þórdís Sveinbjarnardóttir. 


65 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


þar var engi hlutur inni til matar mönnum nema flautaker eitt. 
Vildu menn þá drepa fé en Þórður bannaði það, kvað ekki dvelj- 
ast skyldu að því, kvað hermenn verða þann mat að hafa sem til 
væri. Fékk hann þá njósn af að Hjalti hafði flokka saman dregið 
niðri í Flóa. Bað Þórður þá hvern mann söðla hesta sína og svo 
var gert. Sneru menn þá í burt. Og þá bað Þórður að þeir skyldu 
fyrir ríða er kunnugt var ofan í Flóann. 

Tumi bróðir hans kvað það fjarri skyldu fara og ríði allir 
austur yfir ár, þeir er mér vilja fylgja. 

Gekk þá liðið í tvo staði. Áttu menn þá hlut að við Þórð að 
heldur skyldi ríða austur yfir árnar, kváðu þangað liðveislu von. 

Þórður lét eftir bænum manna og reið austur til Keldna um 
nóttina, átti þá tal við Hálfdan mág sinn og beiddi hann liðveislu. 
En Hálfdan var hinn seinlegasti, kallaði þá engan afla verða þó 
að hann stæði upp. Þórður bað hann fá sér menn til liðsemdar 
þótt hann sæti heima. Hálfdan kvaðst vilja finna bræður sína 
áður. Steinvöru konu hans líkaði þá stórilla og við þetta reið 
Þórður á brott. 


66 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Þórður and Sturla came together the day that Þórður left 
Hítardalur and had a conversation before Sturla turned back 
west. However, nothing came of their talk. 

Þórður rode on Skarðaleið south over the heath to Laugar- 
dalur. Eventually, he came Gissur's estate at Tunga. There, they 
were met by Þóra Guðmundardóttir, Gissurs mother. Every- 
thing in the household had been taken into the church, such that 
there was nothing with which to feed the men except for some 
whipped milk. The men wanted to kill livestock, but Þórður 
would not allow that, saying they should not dawdle doing this 
and that warriors must have each whatever food was at hand. 
Þórður then heard from one of his spies that Hjalti had drawn 
together forces from beneath Flói. Þórður then asked each man 
to saddle his horse, and this was done. Now the army departed. 
Þórður requested that those who knew how to get to Flói should 
ride at the front. 

Tumi, his brother, said that they should by no means do that, 
‘and all those who want to follow me will ride east over the river! 

The army was now caught on the horns of a dilemma. Then 
those men who were of that opinion told Þórður that they 
thought they should ride east over the river, saying that from 
there support could be expected. 

Þórður gave into the entreaties of these men and rode east to 
Keldur during the night, then had a talk with Hálfdan his brother- 
in-law and asked him for support. But Halfdan was most reluc- 
tant and he considered that nothing would be gained by sup- 
porting him. Þórður asked whether he could get some men to 
help even if he remained at home. Halfdan said he wanted to 
discuss it with his brothers first. Steinvör his wife was most dis- 
satisfied with this and with that Þórður rode away. 


67 


Sjoundi kafli 


Ormur hét maður og var Bjarnarson, Þorvaldssonar, Gissurar- 
sonar, bróðurson Gissurar Þorvaldssonar. Hann bjó þá á Breiða- 
bólstað í Fljótshlíð. Hann var goðorðsmaður og hafði átt mikinn 
hlut að drápi Snorra Sturlusonar. 

Þórður reið þá austur á Breiðabólstað en Ormur stökk undan 
austur í Ver. En Þórður sat í búinu á Breiðabólstað um hríð. 

Þá sömu nótt er Þórður var í hérað kominn og Hjalti spurði 
það að hann var þar með flokk sinn tók hann það ráðs að hann 
reið norður um land á fund Kolbeins Arnórssonar unga en bað 
bændur að halda setum sem fjölmennustum í Skálaholti en 
beiddi biskup að fara á fund Þórðar með sáttarboðum og draga 
það efni til þeirrar stefnu ef Kolbeinn mætti til komast norðan. 

Reið Sigvarður biskup austur á Breiðabólstað til móts við 
Þórð að bæn Hjalta og leitaði um sættir fyrir hönd bænda. Stein- 
vör kom og til með biskupi. Biskup flutti ákaflega en Þórður var 
hinn þverasti. Biskup bauð af hendi bænda að sex menn skyldu 
gera fyrir hvorra hönd en Þórður neitaði því en bauð að Steinvör 
og Hálfdan skyldu gera allt óskorað. Biskup kvaðst því hvorki 
kunna að neita né játa fyrir hönd bænda fyrr en þeir köru sjálfir. 

Fór biskup þá heim í Skálaholt til móts við bændur en hann 
skyldi senda sem skjótast Þórði mann og segja hvort bændur 
vilja sættir eða eigi. Og var á kveðin stund nær sá skyldi aftur 
koma. 


68 


Chapter Seven 


There was a man named Ormur. He was the son of Björn (the 
son of Þorvaldur Gissurarson), the nephew of Gissur Þorvalds- 
son, and resident at Breiðabólstaður in Fljótshlíð. Ormur was 
a chieftain and had played a large role in the killing of Snorri 
Sturluson. 

Þórður rode eastwards to Breiðabólstaður but Ormur fled 
east to Ver. Þórður remained at the farmstead for a while. 

The very night that Þórður arrived in the region, Hjalti 
learned that he was there with an army. Hjalti resolved that he 
would ride to the north of the country to meet with Kolbeinn 
ungi Arnórsson. Moroever, he asked the householders to fortify 
themselves within the episcopal see at Skálholt with as many 
people as possible. Still further, Hjalti requested that the bishop 
go to meet Þórður with an offer of a settlement and draw out the 
negotiations until they rendezvoused, if Kolbeinn was able to 
come to the South. 

Bishop Sigvard rode eastwards to Breiðabólstaður to meet 
with Þórður at Hjalti’s request, seeking a settlement on behalf of 
the householders. Steinvör also came there with the bishop. The 
bishop pleaded the householders’ case forcefully, but Þórður 
was incredibly stubborn. The bishop asked that six men should 
arbitrate from each side, but Þórður refused that, countering 
that Steinvör and Hálfdan should decide all without reserva- 


69 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Á þessari stundu fóru menn milli þeirra Þórðar og Bjarnar 
Sæmundarsonar að leitast um hvort Þórður vildi vera í sættum 
þeim sem bróðir hans Tumi hafði áður tekið fyrir báða þá við 
Björn fyrir það er hann hafði áður verið á Örlygsstöðum. 

Þórður bað Björn ríða á fund sinn í griðum og ræddust þeir 
við sjálfir. 

Reið Björn til móts við Þórð á Breiðabólstað. Átti þá Tumi 
mikinn hlut að við Þórð bróður sinn, kallaði eigi fleiri en svo 
verið hafa að honum hefði sóma gert af þeim málum en mér 
þykir það eigi fjarri að þú héldir þær sættir. 

Þórður kvað Björn mundu mestu um ráða sjálfan hvort hann 
vildi gerast hans vinur eða óvinur en eigi mun eg tryggðir veita 
Birni fyrr en eg veit hver maður hann vill vera. 

Björn kveðst það skjótt sýna mundi honum. Gaf hann þá 
Þórði sæmilegar gjafir. Þórður þekktist það og skildu þá laglega. 

Tveim dögum síðar en á kveðið var kom sá maður er biskup 
sendi Þórði. Sagði sá að bændur neituðu þeim sættum sem 
Þórður beiddi. 

Þórður reið þá þegar til Keldna með flokk sinn. Var Hálfdan 
riðinn ofan í Odda en Steinvör var heima. Gerði Þórður þegar 
þá Dufgussyni, Kolbein og Björn, til móts við Hálfdan. En Stein- 
vör stefndi saman bændum öllum í einn stað, bað þá búna vera 
að ríða þann veg sem þeir Þórður og Hálfdan. Þeir Kolbeinn 
fundu Hálfdan og segja honum orðsending þeirra systkina. 

Hálfdan kvað það vera óráð að ríða á helgan stað að bændum 
þeim er eigi væri slægur til: Mun eg hvergi fara og engir mínir 
menn en Þórður má fá sóma sinn á annan veg á bændum í tómi. 

Sendi Hálfdan þá menn til bænda og bað þá fara heim. 

En er þeir Kolbeinn komu aftur og sögðu Þórði orð Hálf- 
danar þá varð hann allreiður, kveðst þá skyldu ríða að bændum 
og sjá hvað í gerðist. Hafði hann þá og sanna njósn um fjöl- 
menni þeirra að þeir voru nær sex hundruð og höfðu búist um í 
kirkjugarði í Skálaholti. 

Þórður reið út yfir á og kannaði lið sitt og hafði nær tvö 
hundruð manna. Sögðu þá margir sem satt var að það var óráð 
að ríða að þeim. En Þórður kveðst svo oft mundi hætta verða í 
óvænt efni ef nokkuð skyldi að vinnast um hans mál. 


ZO 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


tion. The bishop responded that he was neither able to refuse 
nor accept this offer on behalf of the householders before they 
decided themselves. 

Afterwards, the bishop went home to Skálholt to reconvene 
with the householders. He was to send his swiftest man to tell 
Þórður whether the householders wanted those terms or not at 
an appointed time. 

Concurrently, men went between Björn Sæmundarson and 
Þórður to discover whether or not Þórður wanted to uphold the 
settlement that his brother Tumi had made on their behalf with 
Björn due to the latter's participation in the Battle of Orlygs- 
staðir. 

Þórður asked Björn to ride to meet him under truce so they 
could discuss it man-to-man. 

Björn came to Þórður at Breiðabólstaður. Tumi strongly ad- 
vanced the opinion to his brother Þórður that there were no 
others who had given him any honour concerning that case, 
and I think that it is not unreasonable that you should hold to 
this settlement. 

Þórður said that only Björn could decide for himself if he 
wanted to be friend or foe, ‘and I will not grant Björn my trust 
until I know which man he means to be. 

Björn said that he would soon show him. Immediately, he 
bestowed honourable gifts on Þórður. Þórður appreciated this 
gesture and, having reconciled, they parted company. 

Two days later, as had been determined, a man sent by the 
bishop arrived to meet Þórður. The messenger reported that the 
householders had refused the terms which Þórður offered. 

As soon as Þórður heard this, he rode to Keldur with his 
forces. Hálfdan had ridden down to Oddi, but Steinvör was at 
home. Þórður immediately sent the sons of Dufgus, Kolbeinn 
and Björn, to meet with Hálfdan, and Steinvör summoned to- 
gether all of the householders in one place, ordering them to be 
ready to follow Þórður and Hálfdan. Björn and Kolbeinn met 
Hálfdan and gave him the message from Þórður and Steinvör. 

Hálfdan said it was unwise to assault a holy place on account 
of the householders, who would not be of any importance. ‘T 


71 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Suður frá Auðsholti kom biskup í móti Þórði og bauð allt hið 
sama af bænda hendi sem fyrr. Þórður var þá hinn styggvasti við 
biskup, sagði hann allt draga til óliðs sér. Biskup kallaðist jafn- 
framt skyldi bannsetja Þórð og alla menn hans sem hann riði 
á staðinn. Þórður bað hann að hann léti þá bændur brott fara 
af staðnum, kvað það ósannlegt að hann drægi þá í kirkjugarð, 
slíkir hernaðarmenn sem þeir væru þá er þeir brutu kirkjuna 
á Miklabæ laugarkveldið og leiddu út sex menn og létu hvern 
höggva á fætur öðrum. Biskup vildi þá frá ríða og gera njósn 
bændum. En menn Þórðar vildu það eigi og létu hann eigi ná 
að ríða en er Þórður kom eftir bað hann biskup ríða hvert er 
hann vildi og reið eftir sem ákafast þar til er hann kom í geilar 
hjá Skálaholti og bað hann menn þá stíga af baki og búast til 
atgongu. 

Þá sendi hann þá heim Hrafn Oddsson og Teit Styrmisson 
að vita hvort bændur væru í sama skapi um sættir sem fyrr eða 
hversu þeim litist á umbúnað þeirra hve torsóttlegir þeir væru. 
En er þeir komu heim þá var biskup skrýddur og þrír tigir klerka 
með honum og sagðist þegar skyldu bannsetja Þórð er atganga 
tækist og alla hans menn. 

Teitur lögmaður, vitur maður og góðgjarn, bróðir Gissurar, 
hann bað biskup að freista að ganga á milli og vita ef nokkuð 
stoðaði, sagði sem satt er hversu mikil vorkunn Þórði var á, svo 
mikinn mannskaða sem hann hafði fengið en sviptur öllu fénu 
og hefir ekki til vidurlifis fyrir sig og sína menn annað en það 
er hann verður að deila til í hendur óvinum sínum eða ræna 
saklausa menn þótt hann leiti eftir sínum hluta með því móti 
sem hann þykist helst mega. 

Linuðust bændur þá og báðu að þeir biskup og Teitur færu í 
millum og gáfu sitt mál mjög á þeirra vald og forsjá. 

Gekk biskup þá að finna Þórð og þeir Teitur. Sögðu þeir 
Hrafn þá svo sem þeim hafði sýnst að bændur væru torsóttlegir 
ef nokkur dáð væri í þeim. Tumi var þá og allsáttfús. Somdust 
þá sættir með því móti að biskup og Steinvör skyldu um gera. En 
það er þau yrðu eigi á sátt það skyldi gera Steinvör ein. Bændur 
skyldu í engum mótferðum vera við Þórð þar til Gissur kæmi til 
Íslands. Skyldi þá lokið sættum með þeim Þórði og bændum ef 


72 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


will not go anywhere, nor shall any of my men, but Þórður may 
get vengeance against the householders some other way in time: 

Then Hálfdan sent men to the householders and told them 
to go home. 

When Björn and Kolbeinn came back and told Þórður what 
Hálfdan had said, he became completely enraged, saying that 
they should attack the householders holed up in the See and see 
what transpired. Þórður now had reliable information concern- 
ing their numbers, that they were nearly six hundred and had 
ensconced themselves in the churchyard at Skálholt. 

Þórður rode over the river and surveyed his army. He had 
nearly two hundred men. Many then said, as was true, that it 
was a bad idea to ride against the householders in the See. How- 
ever, Þórður retorted that one must often take risks in uncertain 
situations, if one is to achieve anything in the matter at hand. 

The bishop came south from Auðsholt to meet Þórður, and 
made the same offer as before on behalf of the householders. 
Þórður was very peevish towards the bishop, and stated that he 
had done all he could to harm him. The bishop responded that 
he would excommunicate Þórður and any of his men who rode 
against the episcopal See. Þórður asked that the bishop have the 
householders leave the See, saying that it was improper that he 
had drawn them into the churchyard, such warriors as had vio- 
lated the church at Miklabær one Saturday evening, led out six 
men, and had each of them killed in front of the others. The 
bishop then wanted to ride ahead and warn the householders, 
but when Þórður's men noticed this, they made the bishop wait 
until Þórður got to the front rank, as he rode at the back. Þórður 
allowed the bishop to ride wherever he wanted, and chased after 
as fast as he could, until he came to a narrow glen by Skalaholt. 
Þórður now asked his men to mount their horses and prepare 
for battle. 

Then he sent Hrafn Oddsson and Teitur Styrmisson to the 
bishop's home to find out whether the householders were of the 
same mind concerning the settlement as before or how well de- 
fended they were, and how difficult they would be to overcome. 
When Hrafn and Teitur arrived at the bishops home, the bishop 


73 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Gissur kæmi til en haldast ella. Gengu þá bændur til handsala 
við Þórð. 

Reið Þórður þá austur á Breiðabólstað eftir sættina og sett- 
ist þá enn í bú Orms. En Ormur var lengstum í Veri meðan 
Þórður var á Breiðabólstað. Fóru menn í millum þeirra og 
vannst ekki að um sættir. Þórður sendi Björn Dufgusson vestur 
í Breiðafjarðardali en Þórð Bjarnarson til Borgarfjarðar að vera á 
njósn um ferðir Kolbeins Arnórssonar unga fyrir því að það var 
þá kvittað að liðsdráttur væri fyrir norðan land. 

En Þórður reið út yfir á í Biskupstungu. Kom þar biskup og 
Steinvör og luku þá upp gerðum og gerðu á hendur alþýðu, 
bónda þeirra er þingfararkaupi áttu að gegna í sveit Gissurar, 
þrjú hundruð, en á hendur hinum stærrum bændum fimm 
hundruð. Eftir það reið Þórður sunnan af héruðum til Borgar- 
fjarðar. 


74 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


was then in his vestments and had thirty clerics with him, and 
he announced that he would excommunicate Þórður and all his 
men as soon as the battle began. 

Teitur, the lawspeaker, a wise and benevolent man, and also 
Gissur’s brother, asked the bishop to try to mediate between the 
two sides and discover if some compromise could be reached. 
He said, as was true, that bordur deserved a great deal of slack 
because he had experienced great sorrow, ‘and, moreover, has 
lost all of his property, so has nothing to provide for his men 
other than that which he can acquire through disputes with his 
enemies or by robbing innocent men. He is only trying to re- 
coup what he has lost by any means which he thinks may suc- 
ceed? 

The householders now gave way and asked the bishop and 
Teitur to mediate between them and gave their case into their 
power and foresight. 

Thus, the bishop and Teitur went to find Þórður. Hrafn, the 
bishop, and Teitur then said to Þórður that the householders 
would be difficult to defeat, if some had valour in them. Tumi 
was also very eager to settle. It was then determined that the 
bishop and Steinvör should decide the terms. Nevertheless, that 
which they were not able to agree on would be decided by Stein- 
vör alone. The householders were not to take part in conflict 
with Þórður, until such a time as Gissur returned to Iceland. The 
truce would then end between Þórður and the householders, if 
Gissur returned, but otherwise upheld. The householders sealed 
their agreement with Þórður with a handshake. 

Then Þórður rode east to Breiðabólstaður after the settlement 
and then settled again on Ormur“ estate. But Ormur remained 
a long while at Ver, while Þórður was at Breiðabólstaður. People 
mediated between them but no settlement was reached. 

Þórður sent Björn Dufgusson west to Breiðafjarðardalur and 
Þórður Bjarnarson to Borgarfjörður to watch out for the coming 
of Kolbeinn Arnórsson, for it was rumoured that men would be 
being gathered together from northern Iceland. 

Þórður himself rode over the river to Biskupstunga. The 
bishop and Steinvör came there and delivered their judgment: 


25 


Fig. 4. Present-day Hrafnseyri in the Vestfirðir. Source: Wikimedia, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HrafnseyrizIce.JPG. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


all those householders who paid the assembly-travel tax in 
Gissur's region were each fined the equivalent of 360 ells of 
wadmal, but for the wealthier householders the figure was 
600 each. After the settlement, Þórður rode from the southern 
regions to Borgarfjörður. 


77 


Áttundi kafli 


Nú verður frá því að segja er vér gátum fyrr að Hjalti biskupsson 
kom á fund Kolbeins unga og segir honum slíkt er títt var um 
ferðir Þórðar og bað hann suðurreiðar. 

Kolbeinn brást við skjótt og sendir þegar menn norður til 
Eyjafjarðar og þeir drógu lið saman um allar sveitir fyrir norðan 
Öxnadalsheiði. Aðra menn sendi hann vestur til Hrútafjarðar. 
Skyldu þeir krefja menn upp um hin vestri héruð og fjölmenna 
sem mest. 

En er flokkar komu saman þá vildi Hjalti að flokknum væri 
stefnt suður um Kjöl og svo til móts við Þórð. 

En Kolbeinn kvað vera mega að Þórður væri þá vestur um 
riðinn áður vér komum suður og munum vér þá eigi ná þeim. 
Vil eg stefna hinar vestri heiðar og svo til Borgarfjarðar. Má svo 
síst bera í sundur fund vorn hvort er Þórður er suður eða vestur. 

Hjalti kvað Sunnlendinga yfrið lengi þolað hafa þennan 
ófrið. Kolbeinn kvað þá vel mátt hafa hrundið af sér ef þeir 
hefðu karlmennsku til svo að þeir þyrftu eigi annarra manna 
liðveislu. Norðlendingar allir báðu Hjalta ills, kváðu þetta allt af 
honum hljótast. 

Kolbeinn reið þá með allan flokk sinn vestur til Miðfjarðar og 
þaðan suður um Tvídægru. En er þeir fóru upp úr Gnúpsdal lét 
Kolbeinn telja lið sitt og var vel sex hundruð manna. Kolbeinn 
kveðst þá ærið lið hafa ef gifta félli. 


78 


Chapter Eight 


Now we must pick up where we left off earlier. Hjalti biskups- 
son came to meet Kolbeinn and told him the news he had about 
Þórður“ journey, ending by asking Kolbeinn to ride south with 
him. 

Kolbeinn reacted quickly: he immediately sent men north 
to Eyjafjörður, and they pulled an army together from all the 
districts north of Öxnadalsheiði. Kolbeinn ordered another 
company of men to go west to Hrútafjörður. This group were 
to recruit men from around the western regions and collect as 
many troops as possible. 

When the troops had gathered together, Hjalti wanted the 
army to go south over Kjöl to encounter Þórður. 

However, Kolbeinn said that he thought that Þórður may 
well have ridden west by then, before we come south, and we 
will thus not come across him. I want to go westwards over the 
heath to Borgarfjörður. If we do this, we will be more likely to 
find Þórður regardless of whether he is in the South or the West: 

Hjalti protested that the Árnesingar had suffered long 
enough from warfare. Kolbeinn retorted that they may well have 
been able to repel their enemies if they had been manlier them- 
selves, rather than relying on the support of other men. All of 
the Northerners felt ill-will towards Hjalti and muttered that the 
situation was completely his fault. 


79 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Svo var veðri farið er þeir riðu á heiðina að um morguninn 
var á krapadrífa og vindur lítill og urðu menn alvotir. En er á 
leið daginn tók að frysta. Hljóp þá veðrið í norður. Gerðist þá 
hríð svo grimm sakir myrkurs og frosts að sjaldan verða þvílíkar. 
Leið eigi langt áður þeir vissu eigi hvar þeir fóru. Dróst þá liðið 
mjög af kulda. Bað Kolbeinn menn þá stíga af baki og taki menn 
glímur stórar og viti ef mönnum hitnar við það. 

Urðu þar svo miklar hrakningar að margir menn týndu 
vopnum sínum og fengu eigi á haldið fyrir kulda. Gengu þá 
þegar nokkurir menn til heljar en margir meiddust til örkumla. 
Tók þá heldur að birta veðrið. Kenndust þeir þá við að þeir voru 
komnir á vatn það er Hólmavatn heitir. Hóf þá hver annan á 
bak. Fóru þeir þá þar til er þeir komu á Gilsbakka nokkuru fyrir 
dag. Var Kolbeinn þar um nóttina. En um daginn eftir reið hann 
ofan í Reykjaholt með allan flokkinn. En það af liðinu er eigi var 
fært lá eftir í Síðunni. 


80 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Kolbeinn now rode with his whole army westwards to 
Miðfjörður and thence south over Tvídægra. When they came 
up from Gnúpsdalur, Kolbeinn had his troops numbered and 
the force was found to be at least 720 men. Kolbeinn comment- 
ed that the army was large enough if fortune favoured them. 

As they rode over the heath the weather was such that, dur- 
ing the morning, there was a shower of sleet with little wind. 
Thus, the men became completely soaked. But as the day wore 
on, a frost set in. Suddenly, the wind leapt to the north. Then 
such a greatly dark and frosty storm blew in as one sees only 
once in a blue moon. It was not long before they had no idea 
where they were going. Now the army became utterly exhausted 
from the cold. Kolbeinn ordered the troops to dismount their 
horses, and engage in vigorous wrestling with each other to try 
and get warm that way: 

This led to many severe wounds and many men lost their 
weapons because they could not keep hold of them because of 
the cold. It was not long before some men died and many ac- 
quired life-altering injuries. Eventually, the weather changed 
for the better. When this happened, the army discovered that 
it had come to the lake which is called Hólmavatn. The men 
heaved each other onto horses and proceeded to travel on until 
they came to Gilsbakki somewhat before daybreak. Kolbeinn re- 
mained there overnight. The day after, he rode down to Reykholt 
with his whole army, apart from the troops who were not fit to 
travel (they remained behind on Hvítársíða). 


81 


Níundi kafli 


En er Þórður kom ofan í Reykjardal að Englandi þá kom í móti 
honum Þórður Bjarnarson og segir honum að Kolbeinn var 
norðan kominn með fjölmenni og sat þá í Reykjaholti. 

Ari hét maður. Hann bjó þá að Lundi í Reykjardal hinum 
syðra. En Böðvar Þórðarson bjó þá í Bæ. Hann átti Herdísi 
Arnórsdóttur systur Kolbeins. Þeir voru systkinasynir Sighvatur 
faðir Þórðar og Böðvar. 

Þórður reið ofan eftir Reykjardal til Bæjar og beið þar til 
þess er flokkurinn kom allur eftir. Og þá er menn voru saman 
komnir leitaði hann ráðs til hinna betri manna hvað upp skyldi 
taka. Lagði þá næsta sitt hver til. Eggjuðu þeir er áræðamestir 
voru að ríða skyldi að þeim í Reykjaholt, kölluðu þar marga 
mundu vera litt til færa að verjast fyrir kulda sakir. En allir hinir 
vitrari menn sögðu það óráð að svo fáir menn riðu að þar sem 
slíkt fjölmenni væri fyrir, sögðu þá allskörulega riðið þó að hann 
riði vestur um svo að hann ætti ekki við þá. Var það ráðs tekið. 

Reið þá Þórður ofan eftir dal og ætlaði yfir um á að 
Gufuskálum og svo vestur Langavatnsdal. En er hann kom ofan 
á Völlu þá var sagt að eigi var hrossís yfir ána. Sneri þá flokkur- 
inn allur upp til Grafarvaðs. Og er menn komu upp frá Þingnesi 
þá reið Þórður á síki eitt. Brast niður ísinn undir hestinum og 
var hvortveggi á kafi, hesturinn og hann. Og er hann kom á land 


82 


Chapter Nine 


When Þórður came down into Reykjardalur at England, Þórður 
Bjarnarson came to meet him and told him that Kolbeinn had 
arrived from the North with an army and was sat at Reykholt at 
that time. 

There was a man named Ari. At that time, Ari lived at Lund in 
Reykjadalur hinn syðri. Böðvar Þórðarson lived then at Bær. He 
was married to Herdís Arnórsdóttir, Kolbeinn’s sister. Böðvar 
was also Þórður's first cousin. 

Þórður rode down along Reykjadalur to Lund and waited 
there until his whole army had gathered there. When the men 
were all together, he asked the other leaders what plan they 
should adopt. Nearly all then expressed their own view. The 
most daring urged that they ride to Reykholt, stating that many 
of the men there would be little able to defend themselves due 
to the cold. However, all the wiser men said that is would be un- 
wise for such a small army as they were to ride to a place where 
there would be such a large host before them. These men pro- 
posed instead that it would be a magnificent idea if Þórður rode 
westwards so that he need not concern himself with Kolbeinn 
and his forces. It was this plan that was adopted. 

Þórður proceeded to ride down along the valley and planned 
to ride over the river at Gufuskálar and so west to Langavatns- 
dalur. But when he came down to Vellir, it is said that there 


83 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


var hann alvotur og sneri ofan aftur til Þingness og sex menn 
með honum. 

Þá bjó sá maður í Þingnesi er Börkur hét og var Ormsson. 
Hann tók vel við Þórði og skipti við hann klæðum. Þar létu þeir 
menn Þórðar eftir hesta nokkura. Setti Börkur þá inn í hús hjá 
hrossum sínum. Reið Börkur þá með Þórði upp til Grafarvaðs. 
En er hann sneri ofan aftur heyrði hann til hvorstveggja flokk- 
sins, Þórðar og Kolbeins. 

Þórður reið til Stafaholts og áði þar og þaðan út yfir Norðurá. 
Í Svignaskarði setti hann eftir sex menn til njósnar. Voru þar 
Dufgussynir þrír, Sanda-Bárður og Þorsteinn kollur Þorbergs- 
son, Þorgeir stafsendi. En Þórð Bjarnarson setti hann eftir í 
Eskiholti ef Kolbeinn riði hið neðra. En Þórður reið út á Mýrar 
með allan flokkinn og var allill færð. 

En er Ari á Lundi varð var við ferðir Þórðar tók hann hest 
sinn og reið til Bæjar sem hvatast. En er hann kom í Bæ var 
Böðvar í rekkju. Ari segir Böðvari að flokkur Þórðar riði ofan 
eftir Reykjardal og bað hann gæta hrossa sinna að þau yrðu eigi 
tekin. 

En fyrir voru komnir menn Kolbeins, Þorvaldur keppur og 
tveir menn aðrir. En er þeir heyrðu hvað Ari sagði spruttu þeir 
upp og riðu sem mest máttu þeir til Reykjaholts og segja Kol- 
beini hvað títt var. Hann bað hvern mann spretta í klæði sín og 
ríða eftir sem hvatast. Og er þeir voru búnir riðu þeir ofan eftir 
Reykjardal og komu í Bæ. Var Böðvar úti og spurðu þeir hann 
um ferðir Þórðar. Hann kveðst ætla að löngu mundi hann vestur 
um riðinn. Riðu þeir Kolbeinn þá ofan á Völlu og spurðu þar 
að Þórður hefði upp snúið til Grafarvaðs. Snúa þeir þá upp til 
Þingness. Var Börkur úti. Spyrja þeir hann að um ferðir Þórðar. 
Hann kvaðst eigi vita það hvort Þórðar menn voru eða aðrir, 
kvað þar ríða annan flokk að öðrum í alla nótt. Kolbeinn bað 
hann ganga á leið með þeim. En er Kolbeinn reið á brott dvöld- 
ust þar eftir nokkrir menn hans og fundu hesta í húsi einu, þá er 
alvotir voru og nýteknir undan söðlum. Riðu þeir þá eftir Kol- 
beini og segja honum að þeir hefðu fundið hestana og kváðu að 
þar mundu vera menn Þórðar nokkurir. Reið Kolbeinn þá heim 
aftur á bæinn. 


84 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


was no ice bridge over the river which the horses were able to 
walk on. The whole army then turned back up to Grafarvað. 
As men travelled up from Þingnes, Þórður was riding over one 
trench; however, the ice broke down under the horse, and both 
he and his mount tumbled into the water. After Þórður made it 
ashore, he was completely soaking. Thus, he headed back down 
to Þingnes with six men. 

At that time that man lived at Þingnes who was named 
Börkur and he was Ormur’s son. He greeted Þórður well and 
gave clothes to him. Þórður's men left some horses behind there. 
Borkur then placed the horses inside the house where he kept 
his own. After this, Börkur rode with Þórður up to Grafarvað. 
As soon as Börkur turned back to go back down, he was able 
to hear two groups, one of which was Þórðurs and the other 
Kolbeinns. 

Þórður rode to Stafholt and rested there a while before head- 
ing on from there out over Norðurá. At Svignaskarð he posted 
six men as sentries. These six were the three sons of Dufgus, 
Sanda-Bárður, Þorsteinn kollur Þorbergsson, and Þorgeir staf- 
sendi. Þórður also left Þórður Bjarnarson behind to watch at 
Eskiholt, in case Kolbeinn rode below. Þórður proceeded to ride 
out to Mýrar with his whole army but the going was tough. 

When Ari of Lund became aware of Þórður's journey, he took 
his horse and rode to Bær as fast as he could. On arriving at Bær, 
he found that Böðvar was in bed. Ari told Böðvar that Þórður's 
forces had ridden down through Reykjadalur, and asked him to 
take care of his horses, so that they did not get taken. 

But before this, Kolbeinns men had arrived, Þorvaldur 
keppur and two others. As soon as they heard what Ari said, they 
sprang up and rode as quickly as they were able to Reykholt and 
gave Kolbeinn the news. Kolbeinn directed every man to dress 
quickly and ride after Þórður and his troops as fast as possible. 
Once Kolbeinn’s forces were ready, they rode down Reykjadalur 
and came to Bær. Böðvar was outside and they asked him about 
Þórðurs journey. He said that he thought would long since 
have ridden westwards. Kolbeinn and his men then rode down 
to Vellir and discovered there that Þórður had turned up to 


85 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Einar langadjákn Jónsson reið að Berki og setti spjótshalann 
millum herða honum og bað djöfulinn segja það hann vissi. 

Börkur kvaðst eigi vita hvað hann segði honum en ekki mun 
eg þér fleira segja. 

Börkur hóf upp öxina er hann hafði í hendi og laust til Einars 
en Einar bar fram hjá og kom höggið á lend hestinum. Í því kom 
að Hallur Jónsson og kvað engan mann skyldu Berki illt gera. 
Hann var annar maður en Brandur Kolbeinsson mest virður af 
Norðlendingum. Var þá rannsakaður bær allur í Þingnesi og 
tekið fé það sem laust var innan gátta en rænt hjá fram hrossum 
öllum. Og varð þetta löng dvöl. Riðu þeir Kolbeinn í brott. En 
Börkur kveðst ætla að skammt mundi líða að þeir sjálfir mundu 
verst una við dvöl sína og verr en hann við félát sitt. 

Kolbeinn reið nú í Stafaholt. Þar fengu þeir sanna njósn af 
um ferðir Þórðar og riðu þá eftir sem ákafast. Njósnarmenn 
Þórðar hvorirtveggju sjá er flokkur Kolbeins kom í Stafaholt. 
Brugðu þeir þá við og riðu fram eftir Þórði. Höfðu þeir 
Kolbeinn þá skeiðreitt eftir stígnum. Dró þá saman skjótt. 
Kafðist þá hesturinn undir Þórði Bjarnarsyni en annar undir 
Kægil-Birni. Gerðu þeir þá ýmist að þeir runnu eða riðu að baki 
þeim Svarthöfða og Bárði. En er þeir komu að Langá þá bar leiti 
á milli. 

Þá hljóp Svarthöfði af hesti sínum og bað Björn bróður sinn 
á bak stíga: Eg sé að oss dugir eigi lengur tvímenning en við 
Þórður Bjarnarson munum forða okkur sem verða má. 

Björn kvaðst aldrei mundu frá honum ríða. 

Þeir Þórður og Svarthöfði tóku þá skeið ofan eftir ánni en 
þeir Björn riðu fram eftir flokkinum Þórðar sem ákafast. En 
þeir Svarthöfði og Þórður köstuðu sér í snjóinn og jósu á sig 
mjöllinni. Þeir Kolbeinn sóttu þá svo fast fram að ekki var nær i 
milli þeirra. En er þeir Bárður komu eftir þá var Hrafn Oddsson 
á halaferðinni. Þeir báðu hann hvata eftir Þórði og segja honum 
hvað er títt var er hann hafði hvíldan hest. En er hann hitti Þórð 
þá gekk Þórður og leiddi hestinn eftir sér. Hrafn bað hann fara 
á bak, segir að Kolbeinn var þá nálega kominn á hæla þeim en 
meiri von að þeir Svarthöfði og Þórður séu teknir. 


86 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Grafarvað. Thus, they headed up towards Þingnes. Börkur was 
outside. Kolbeinns men asked Börkur about Þórður's journey. 
Börkur replied that he did not know whether they were Þórður's 
troops or others, but said that there had ridden one group of 
men after another throughout the whole night. Kolbeinn asked 
him to come on the journey with them. After Kolbeinn rode 
away, some of his men remained at Þingnes and found horses 
in one of the houses. They noticed that some were completely 
soaking and had recently had their saddles taken off. The men 
immediately rode after Kolbeinn and told him that they had 
found the horses, and said that some of Þórður's men would be 
at Þingnes. Kolbeinn now rode back to the farm. 

Einar langadjákn Jónsson sped at Börkur and pointed his 
spear-shaft between the householders shoulders and command- 
ed the devil to tell them what he knew. 

Börkur said he did not know what Einar expected him to say, 
‘but I will not say any more: 

Borkur hefted up the axe which he had in his hand, and 
launched at Einar, but Einar dodged it, and the blow dug into a 
horses leg. At that Hallur Jonsson arrived and said that no man 
should do evil to Börkur. Hallur was the second most honour- 
able man in northern Iceland after Brandur Kolbeinsson. Then 
the whole farm at Þingnes was ransacked and all the loose goods 
were seized and all the horses stolen. Kolbeinn’s men remained 
there for a long time doing this. Afterwards, Kolbeinn and his 
troops rode away. Börkur commented he did not think that it 
would be long until they themselves would come off worst from 
their stay and worse than he for his lost wealth. 

Now Kolbeinn rode to Stafholt. There they got trustworthy 
news about Þórður's journey and they rode back as quickly as 
they could. Þórður sentries all saw Kolbeinn arrive at Stafholt. 
They broke cover and rode from there back to Þórður. Kolbeinn 
and his men had a good course for riding on the path. The two 
groups of horsemen were getting closer and closer together. 
Þórður Bjarnarson’s horse then caved under him and another 
under Kægil-Björn. They began alternating between running 


87 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Eftir það sté Þórður á bak og reid þá fram eftir skógargötunum 
þar til er klif var lítið. Þar bar þá leiti í milli. Bað þá Þórður alla 
sína menn af baki stíga, kvað þar við skyldi nema og hlaupa á þá. 
En þar varð sem víða annarstaðar að flóttamanninn er eigi hægt 
að hefta. En er Þórður sá þetta, að þá hleypti margur sá mest er 
áður kvaðst hafa þreyttan hest svo að hvergi mátti ganga, þá bað 
Þórður, er því mátti eigi áleiðis koma að nema þar við, að fólkið 
skyldi eigi svo geyst ríða og sendi þá fram fyrir Guðmund sorta 
og bauð að eigi skyldi brott ríða af bænum í Álftártungu. 

En er Þórður kom á bæinn þá sté þar af baki alþýða. Og þá 
segir honum Ingjaldur skáld Geirmundarson og kvað séð vera 
hversu þá mundi fara: Nú flýr öll alþýða en hinir betri menn 
munu eigi frá yður ríða. En ef þú bíður hans þá verður það þinn 
skaði og þeirra manna er þér fylgja. 

Stigu þeir þá á bak. Tók þá og svo að batna færðin að þá var 
allt skeiðreitt. Þórður bað þá menn fara í kirkju er þrotna höfðu 
hesta. Hlupu þá í kirkju nær þrír tigir manna. Brú var á Álftá og 
var þar seinfært yfir. 

En er Þórður kom yfir ána hleypti sinn veg hver. Þórður sendi 
menn fram eftir liðinu og bað menn saman halda hvað sem í 
gerðist. En því kom ekki til leiðar. Varð þá eigi fleira í reið með 
Þórði en hans menn og voru það sex tigir manna. En er Þórður 
var burt riðinn úr Álftártungu þá kom þegar flokkurinn Kol- 
beins. Varð þá svo nær farið að þeir sem norður höfðu snúið frá 
kirkjunni og fyrir húsin að þá er þeir sneru aftur náðu þeir eigi 
kirkju. Voru þá vegnir tveir menn í kirkjugarðinum, Sigmundur 
Hallsson og Torfi Þorgeirsson. Gengu þeir Kolbeins menn þá til 
kirkjudura og rannsökuðu hvað manna þar væri inni. Í því bili 
kom Kolbeinn, kvað þá óviturlega gera, lágu þar og gerðu ekki 
það er framkvæmd væri í en látið Þórð draga undan og alla þá 
er nokkuð mannsmót væri að. Setti hann þá þar eftir er ófærir 
voru. Síðan tóku þeir eftirreið sem ákafast. En er þeir komu að 
Álftá varð þeim eigi þar greiðfært yfir því að Þórður hafði látið 
af draga brúna. Þá varð þeim Kolbeini allt saman mikil dvöl. 

Þórður sneri nú út eftir Mýrum. Og er hann kom yfir Hítará 
þá sté Teitur Styrmisson af baki og Kolbeinn grön og enn fleiri 
menn og vötnuðu hestum sínum er vatn féll á ísnum. Þá riðu 


88 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


and riding back with Svarthöfði and Bárður. When they reached 
Langá, they were shielded from view. 

Svarthöfði leapt from the back of his horse and asked his 
brother to mount its back saying: ‘I see that we shall no longer 
ride together. Þórður Bjarnarson and I will try our best to es- 
cape: 

Björn refused to abandon him. 

Þórður and Svarthöfði now ran down along the river, and 
Björn and Bárður rode on after bérdur’s army as fast as pos- 
sible. Svarthöfði and Þórður cast themselves into the snow and 
covered themselves with it. Kolbeinn and his men pursued with 
such vigour that there was little distance between them. When 
Bárður and Björn arrived, Hrafn Oddsson was travelling at the 
rear of the army. They asked him to speed after Þórður and tell 
him what the tidings were, because he had a rested horse. When 
Hrafn reached Þórður, Þórður was at that time walking and 
leading the horse after him. Hrafn asked him to remount, say- 
ing that Kolbeinn had nearly come upon them and that it was 
more than likely that they would be arrested. 

Straightaway, Þórður remounted and rode along a forest path 
until he reached a little cliff where they were in cover. Þórður 
then ordered his men to dismount, and said they should am- 
bush Kolbeinn’s troops. Nevertheless, it transpired as at other 
times that fleeing men are not easy to stop. When Þórður saw 
that the majority galloped away—those who had previously 
said that their horses were exhausted to the point that they 
could barely walk anywhere — and identified that it would not 
be possible for them to make a stand there, then he ordered that 
the folk not ride off with such haste. He also sent forward Guð- 
mundur sorti to instruct them that they should not ride beyond 
the farm at Álftártunga. 

When Þórður reached the farm, all the people there dis- 
mounted. Then the poet Ingjaldur Geirmundarson spoke to 
him and said it had become apparent how matters would go, be- 
cause ‘now all the common folk flee, but the better men will not 
abandon you. Nonetheless, if you wait for Kolbeinn, then the re- 
sult will prove shameful to you and those men who follow you. 


89 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Kolbeins menn sunnan að ánni. Og er þeir Teitur stukku upp 
af ánni þá sneri Þórður aftur en Kolbeins menn sneru þá aftur 
undan því að þeir voru fáir eftir komnir. Teitur bað þá menn 
skunda á bak, kváðu þetta ekki vera annað en dvöl þeirra. Reið 
þá hver undan sem mátti. En Þórður reið um daginn jafnan 
síðast og vildi hann aldrei svo mikið ríða sem alþýðunni var í 
hug. Töluðu þá sumir við hann en sumir keyrðu hestinn undir 
honum. Bar þá enn undan. Kolbeins menn tóku þá drjúgum 
menn af Þórði er hestana þraut. Voru þeir allir flettir en á sumum 
unnið. En er Þórður reið út á vaðlana þá sáu þeir Kolbeins menn 
að undan mundi bera og hurfu þá aftur. 

Þórður reið í Miklaholt og dvaldist þar um hríð. Þar bjó þá 
Guðmundur Ólafsson. Hann var vinur mikill Sturlunga. Fýsti 
hann Þórð sem fyrst burtreiðar. Reið Þórður þaðan vestur 
Kerlingarskarð og svo til Helgafells. Fékk Þórður sér þar skip og 
fór út í Fagurey en hestana lét hann reka hið innra. Kom hann 
þar laugardag fyrir hádegi. Það var hinn næsta dag fyrir Andrés- 
messu. 

Þótti það öllum mikil furða og varla dæmi til finnast að 
menn hefðu riðið hinum sömu hestum í einni reið af Þingvelli 
og til Helgafells í svo miklum ófærðum sem þá voru. Þórður 
reið fimmtadag um hádegi af Þingvelli en kom til Helgafells 
föstunóttina er stjarna var í austri. Þóttust þá allir þegar vita að 
Þórð mundi til nokkurra stórra hluta undan rekið hafa. 

Kolbeinn reið í Álftártungu með allan flokkinn og var þar 
um nóttina. 

En um morguninn eftir voru menn leiddir úr kirkju. Var þá 
höggvin hönd af þeim manni er Þórhallur hét og var Oddleifs- 
son. Annar maður hét Naddur er enn var handhöggvinn. Hann 
hafði riðið norðan með Teiti Styrmissyni. Fengu þá allir aðrir 
menn lífs grið og lima en voru flettir vopnum og hestum. Reið 
Kolbeinn eftir það í Hítardal og var sagt þar allt hið sanna um 
ferðir Þórðar. 


90 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Therefore, they remounted. Now the roads became consider- 
ably more passable and soon they were all on a good path for 
riding. Þórður told the men with exhausted horses to seek the 
sanctuary of the church. Immediately, nearly thirty men ran 
into the church. There was a bridge over the Álftá and it took a 
long time to get over there. After Þórður came over the river, the 
troops began to scatter. Þórður sent men forward after the men 
to ask them to stick together whatever the circumstances. But 
that did not come to pass. By now there were no more than sixty 
men riding with Þórður (these were his own men). 

As soon as Þórður rode away from Álftártunga, immedi- 
ately after came Kolbeinns men. The distance between them 
was so insignificant that when those who had wheeled north- 
wards from the church in front of the house turned around, 
they were unable to reach the sanctuary of the church. Two men 
were killed in the churchyard, Sigmundur Hallsson and Torfi 
Þorgeirsson. After this, Kolbeinn and his men strode up to the 
church door and enquired which men were inside. At that mo- 
ment Kolbeinn arrived and said that it would be unwise if they 
dawdled here rather than focusing on the important task at hand 
and so allowed Þórður to get away with all the other significant 
men. Kolbeinn left those of his troops there who were unable to 
travel, but the remainder resumed the chase as quickly as pos- 
sible. When Kolbeinn’s men reached Álftá, they could not easily 
get over the river, because Þórður had had the bridge dragged 
down. Kolbeinn and his men were then stranded on the oppo- 
site side of the river for a long while. 

Þórður now turned out beyond Mýrar. After he made it over 
Hítará, Teitur Styrmisson, Kolbeinn grön, and yet more men 
dismounted to allow their horses to drink the water falling from 
the ice. At that time, Kolbeinns men were riding towards the 
southern bank of the river. When Teitur and the others hurried 
up from the river, Þórður turned his forces back to face Kol- 
beinn’s men, but the latter turned tail and fled as so few of them 
had arrived at that point. Teitur then told the men to remount, 
saying that they should not be diverted by this. Everyone then 
rode on as fast as they could. Þórður rode at the back of the 


gl 


Fig. 5. The site of the Battle of Örlygsstaðir. Photo by the author. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


company, and he would never ride faster than everyone else 
wanted to. Some of them talked with him, but others urged their 
horses on. Again they escaped Kolbeinns clutches. Kolbeinn’s 
men then arrested great numbers of Þórður's men, whose horses 
were tired. They were all undressed, and some wounded. When 
Þórður rode out onto the flats, then Kolbeinns men saw that he 
had got away, and then they turned back. 

Þórður rode to Miklaholt and stayed there for a while. At that 
time Guðmundur Ólafsson lived there, he was a great friend of 
the Sturlungar. He pleaded with Þórður that he immediately ride 
away. Þórður headed from there west to Kerlingarskarð and still 
further westward to Helgafell. Þórður got himself a ship there 
and went out to Fagurey, but the horses he had driven along on 
the mainland. He reached Fagurey on Saturday before the high 
day. That was the last day before St. Andrew’s mass. 

Everyone thought it was completely amazing and without 
comparison, that men had ridden the same horses in one jour- 
ney from Pingvellir and to Helgafell on such atrocious paths. 
bordur rode from Pingvellir at midday on Thursday, and came 
to Helgafell on Friday night, when the star was in the east. Folk 
straightaway arrived at the conclusion that Þórður had escaped 
for some great destiny. 

Kolbeinn rode to Álftártunga with his whole army and re- 
mained there overnight. 

The morning after, people were led out from the church. The 
man who was named Þórhallur and was Oddleifur's son, had his 
hand cut off. A second man, who was named Naddur, also lost 
his hand: he had ridden north with Teitur Styrmisson. Everyone 
else was granted a truce of life and limb, but their weapons and 
horses were confiscated. Afterwards, Kolbeinn rode to Hitar- 
dalur and heard there the whole truth about Þórður's journey. 


93 


Tíundi kafli 


Nú er að segja frá þeim Svarthöfða og Þórði Bjarnarsyni er þeir 
lágu í fönninni þar til er flokkur Kolbeins var um fram riðinn. 
Stóðu þeir þá upp og gengu til bæja og fengu sér hesta. Riðu þeir 
í Stafaholt og drápu á kirkjudur. 

Dufgus karl gekk til dura og fagnar vel syni sínum og spurði 
hvort hann vissi að Ólafur chaim var þar með þrjá tigi manna. 

Þeir Svarthöfði hlupu þá þegar á hesta sína og riðu í brott. 

Þá spurði Svarthöfði Þórð: Hvar veistu bæ þann vera er 
kominn sé frá almannavegi? 

Þórður segir: Bær heitir í Skógum er við skulum til ríða. En er 
þeir komu þar þá fóru þeir í baðstofu og afklæddust. En er þeir 
höfðu litla hríð sofið þá var þeim sagt að menn Kolbeins riðu 
að garði. Hlupu þeir Svarthöfði þá upp og skutu inn brynjum 
sínum og stálhúfum í ofninn en þeir hlupu út. Skildi þá með 
þeim. Hljóp Þórður í skóg en Svarthöfði til hestanna. Reið hann 
þá undan sem ákafast en þeir eftir og kvíuðu hann fram á hamri 
nokkrum. Hann hratt þar fram af hestinum og hljóp þar sjálfur 
eftir. Það var hár hamar en hvorki sakaði hann né hestinn því 
að mikill lausasnjór var borinn undir hamarinn. En engi þeirra 
vildi þar eftir fara. Riðu Kolbeins menn þá leið sína. Svarthöfði 
fór heim á bæinn til vopna sinna og reið þaðan vestur til Sauða- 
fells. Síðan fór hann út í Fagurey til Þórðar. Þórður Bjarnarson 
fór heim í Eskiholt. 


94 


Chapter Ten 


Now we must return to Svarthöfði and Þórður Bjarnarson. The 
two men lay in the snow drift until Kolbeinn’s army had ridden 
past. They stood up and went to a nearby farm and got them- 
selves horses. Then, Svarthöfði and Þórður rode to Stafholt and 
knocked on the church door. 

The man Dufgus went to the door and greeted his son 
Svarthöfði well, asking whether he knew that Olafur chaim was 
there with thirty men. 

On hearing this, Þórður and Svarthöfði leapt immediately 
onto their horses and rode away. 

Then Svarthöfði asked Þórður: ‘do you know where we might 
find a farm far off the beaten track?’ 

Þórður responded: ‘there is a farm called Skógar, to which we 
shall presently ride? 

When Svarthöfði and Þórður arrived there, they went into 
the bath-house and undressed. After they had been in the bath- 
house for a little while, they were informed that Kolbeinns men 
had ridden into the yard. Svarthöfði and Þórður then leapt up, 
shot into their byrnies, and set their steel hats on their heads, be- 
fore running outside. They split up: Þórður ran into the woods 
and Svarthöfði to the horses. Svarthöfði then rode away as fast 
as he could, but Kolbeinn’s men made chase, and he was eventu- 
ally cornered on some cliff. Svarthöfði pushed the horse over 


95 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Kolbeinn Arnórsson ungi hvarf aftur í Hítardal og reið 
norður Holtavörðuheiði og svo heim á Flugumýri og lét hafa 
setu einhverja jafnan þann vetur mjög fjölmenna í ýmsum 
stöðum þar sem honum þótti best fallið. 

Þórarinn hét maður og var kallaður balti. Hann setti Kol- 
beinn til njósnar í Miðfirði. Dró hann að sér marga illhreysinga 
og hafði setu að Ósi. Gerðist hann hinn óvinsælasti. Rændi 
hann hvern mann þann er honum var í nánd. 


96 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


the edge and leapt himself after it. It was a high cliff, but neither 
he nor the horse were injured from the fall, because there was 
much loose snow accumulated beneath it. None of Kolbeinns 
men wished to follow, so they rode away. Svarthöfði went home 
to the farm for his weapons and rode thence west to Sauðafell. 
From there he went out to Fagurey to meet Þórður. Þórður 
Bjarnarson went home to Eskiholt. 

Kolbeinn Arnórsson turned back to Hítardalur and rode 
northwards over Holtavörðuheiði and so home to Flugumýri. 
He retained a force of men at Flugumýri during that winter and 
large numbers of troops in other strategic places of his choosing. 

There was a man named Þórarinn balti. Kolbeinn set Þórarinn 
as a spy in Miðfjörður. Þórarinn recruited many evildoers and 
headquartered himself at Ós. He became universally reviled and 
robbed all men who were in his vicinity. 


97 


Ellefti kafli 


Þórður Sighvatsson var í Fagurey nær til jóla fram. Fór þaðan inn 
til Ballarár. Þá bjó þar Bárður Hjörleifsson. Hann átti Valgerði 
Sighvatsdóttur, systur Þórðar. Þórður fékk þar góðar viðtökur. 
Báðu þau hann þar fyrir öllu sjá sem hann ætti. Lét Þórður þar 
eftir suma menn sína. En hann fór sjálfur til Búðardals og sat 
þar um jólin. Þar bjó þá Þorbjörn Ingimundarson. 

Á ofanverðum jólum ríður Sturla Þórðarson til fundar við 
Þórð. Riðu þeir þá út í Dögurðarnes. Kom Böðvar Þórðarson 
þar til móts við þá. Leitaði Þórður á við Böðvar um liðveislu. En 
Böðvar segir sem satt var að honum var mikill vandi á við hvorn- 
tveggja þeirra Kolbeins því að hann átti Sigríði Arnórsdóttur, 
systur Kolbeins. Kvaðst Böðvar vilja fyrst um leita ef nokkrum 
sættum mætti á koma með þeim Kolbeini. Var það þá ráðs tekið 
að Böðvar reið norður og var áður skorað að hverjum kostum 
Þórður vildi ganga. 

En Þórður fór vestur yfir Breiðafjörð til Barðastrandar og 
þaðan vestur á Sand. Fór þá enn eigi allmarglega með þeim 
Gísla. 

Þaðan fór Þórður til Selárdals. Þar bjó þá góður maður og 
göfugur, Tómas prestur Þórarinsson. Hann átti Höllu, dóttur 
Þórðar Sturlusonar. Þau voru börn þeirra: Þórarinn hét hinn 
elsti son þeirra, annar Krákur, þriðji Auðun, Snörtur hét hinn 
yngsti. Þeir voru allir mannvænir. Dóttir Tómass hét Guðrún, 


98 


Chapter Eleven 


Þórður remained on Fagurey until shortly before Christmas. 

Thence went he inland to Ballará. Then Bárður Þorkels- 
son lived there. He was married to Valgerður Sighvatsdóttir, 
Þórður's sister. Þórður got a good welcome there, and they of- 
fered him everything there as if it were his own property. Þórður 
left some of his men behind there but went himself to Búðarda- 
lur and stayed there over Christmas. At that time, Þorbjörn 
Ingimundarson lived there. 

Towards the end of Christmas, Sturla Þórðarson rode to meet 
Þórður. Both then rode out to Dögurðarnes. Böðvar Þórðarson 
then came there to meet with them. Þórður asked Böðvar for 
support. But Böðvar responded, as was true, that he had strong 
ties to both Kolbeinn and Þórður, because he was married to 
Sigríður Arnórsdóttir, Kolbeinn’s sister. Böðvar said that he first 
wanted to see if some settlement could be arranged between 
Kolbeinn and Þórður. This plan was then agreed upon: Böðvar 
was to ride north to offer Kolbeinn each of those terms that 
Þórður wanted to offer. 

Þórður went west over Breiðafjörður to Barðaströnd and 
thence west to Rauðasandur. On that occasion, Gísli and Þórður 
were again not entirely cordial with one another. 

Afterwards, Þórður headed to Selárdalur. At that time the 
priest Tómas Þórarinsson — a good and generous man — lived 


99 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


önnur Ragnheiður, þriðja Guðfinna, fjórða Guðríður, fimmta 
Hallbera. 

Fór Þórður þaðan norður á Sanda. Var hann þar um veturinn 
og var þá allt tíðindalaust. 

Á öndverðri langaföstu kom orðsending Böðvars Þórðar- 
sonar til hans að Þórður skyldi koma til móts við hann til Helga- 
fells. Bjóst þá Þórður skjótt við og fór norður til Ísafjarðar. Sendi 
hann þá Ásbjörn Guðmundarson til móts við Atla Hjálmsson 
og beiddi að Atli skyldi koma á hans fund og gerast hans maður, 
ella bað hann Ásbjörn sjá það ráð fyrir Atla að Þórði yrði ekki 
mein að honum. 

En er Ásbjörn kom í Grunnavík bar hann upp erindi sitt 
við Atla. En Atli kvaðst vilja sitja kyrr hjá málum þeirra Kol- 
beins, kveðst eiga Kolbeini gott að launa. Ásbjörn kvað hann 
eigi mundi svo hjá sitja málunum að eiga ekki við Þórð en vera 
vinur Kolbeins. Fékk Ásbjörn ekki af Atla. Fannst það á Þórði 
er þeir Ásbjörn fundust að honum þótti lítið erindi Ásbjarnar 
orðið hafa. 

Fór Þórður þá suður til Saurbæjar og þaðan í Dögurðarnes, 
svo suður um fjörðu til Helgafells. Var Böðvar þar kominn. Þótti 
Þórði Böðvar allt hafa þar mælast látið og vildi engar þær sáttir 
sem Kolbeinn bauð honum. Sagði Þórður að það mundi upp 
koma um hans mál sem auðið yrði. En aldrei kveðst hann ganga 
mundu að þeim sáttum er dugandi mönnum þyki honum eigi 
sæmd í að taka eftir frændur sína. 

Fór Þórður þá vestur í fjörðu og heim á Sanda. Var hann þá 
þar fram um páska. 

Um vorið fór Þórður á gagndögum suður í Dali. Var honum 
þá mikið sagt af yfirgangi Þórarins balta og óspektum. Ætlaði 
Þórður þá að fara að honum og komst eigi lengra en á Dönustaði. 
Bar það þá við um ferðina að Þórður fékk lítinn hestakost. Hvarf 
hann þá vestur í fjörðu en setti eftir Kægil-Björn og Þorgeir staf- 
senda. 

Hákon galinn hét maður. Hann var Bótólfsson, norrænn 
maður að föðurætt. Hann var kertisveinn Skúla hertoga. Hann 
kom út með Órækju Snorrasyni. Hann var nú heimamaður 
Þórðar. Almar Þorkelsson var þá og heimamaður Þórðar. Þessa 


100 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


there. He was married to Halla, Þórður Sturluson’s daughter. 
These were their children: Þórarinn was the name of their eld- 
est son, the second Krákur, and the third Auðun. Snörtur was 
the name of the youngest son. They were all promising men. 
Tómas' daughters were named Guðrún, Ragnheiður, Guðfinna, 
Guðríður, and Hallbera. 

Þórður went thence north to Sandar. He was there during the 
winter, which passed wholly without incident. 

At the beginning of Lent a message arrived from Böðvar 
Þórðarson, asking Þórður to come to meet him at Helgafell. 
Þórður swiftly set off and went north to Ísafjörður. He then sent 
Ásbjörn Guðmundarson to meet Atli Hjálmsson and ask Atli to 
come to meet him and become his man. If Atli refused, he asked 
Ásbjörn to see to it that Þórður did not come to any harm from 
him. 

When Asbjérn arrived at Grunnavik, he brought up his er- 
rand with Atli. But Atli said that he wanted to remain neutral in 
the conflict between Kolbeinn and Þórður, saying that he had 
only had positive dealings with Kolbeinn. Asbjérn told Atli that 
he would not be able to have good relations with Þórður if he 
were Kolbeinn’s friend. Ásbjörn got nothing from Atli. It was 
felt that Þórður, when he met up with Ásbjörn, thought little had 
come of Asbjérn’s mission. 

Þórður went south to Saurbær and thence to Dégurdarnes, 
and so south across the fjord to Helgafell. Böðvar had already 
arrived there. Þórður thought Böðvar had allowed himself to be 
completely won over, and would not agree to a settlement on the 
terms offered by Kolbeinn. Þórður said that what would come of 
his case would be what fate dictated. But he said he would never 
accept a settlement which doughty men did not think would be 
honourable recompense for his kinsmen. 

Þórður returned to the Vestfirðir and home to Sandar, he re- 
mained there until after Easter. 

During Spring—on the Rogations Days — Þórður went 
south to Dalir. Then much was told him about the transgres- 
sions and troublemaking of Þórarinn balti. Þórður intended to 
attack him but did not get any further than to Dönustaður. The 


101 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


menn setti hann eftir í Dölum og bað þá ríða að Þórarni og drepa 
hann þegar er hann dreifði setunni. Alls voru þeir tíu menn 
saman. Ásbjörn Guðmundarson sendi hann norður til Stein- 
grímsfjarðar og þá tuttugu saman. Bað hann Ásbjörn taka öll 
hin stærri skip í Steingrímsfirði og á Ströndum og flytja vestur á 
Dýrafjörð. Hafði Þórður þá nokkurn pata af að Kolbeinn mundi 
fara skipaliði norðan og eyða svo Vestfjörðu. 

En er Þórður var vestur kominn þá fór hann hann fyrst á 
Sanda. Gaf hann Bárði Svefneyjar er tóku hálfan fimmta tug 
hundraða og enn gerði hann Bárði fleiri sæmdir. 

Um fardaga fór Þórður á Mýrar. Þar bjó þá Bjarni Brands- 
son. Leitaði þá Þórður eftir við Bjarna að hann vildi taka þar við 
búinu. Bjarni lét það uppi. Var hann með Þórði um veturinn og 
allt lið hans. 


102 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


journey was stalled for a lack of horses. He turned back to the 
Vestfirðir, but left Kægil-Björn and Þorgeir stafsendi behind. 

There was a man named Hákon galinn, he was Bótólfsson, 
a Norwegian on his father’s side. He had been Duke Skule’s 
squire. He came to Iceland with Orekja Snorrason. He was now 
Þórður“ follower. Almar Þorkelsson was then also a follower of 
Þórður. These men he also left behind in Dalir and asked them 
to attack Þórarinn and kill him, as soon as he dissolved his 
household, which altogether consisted of ten men. 

Additionally, Þórður sent Ásbjörn Guðmundarson north to 
Steingrímsfjörður with nineteen men. He told Ásbjörn to take 
all the larger ships in Steingrímsfjörður and on Strandir and 
move them west to Dýrafjörður. Þórður had received intelli- 
gence that Kolbeinn would come to the Vestfirdir with a navy 
and so desolate the region. 

When Þórður arrived in the west, he went first to Sandar. He 
gave Bárður the Svefneyjar — which had a value equivalent to 
5400 ells of wadmal — and granted Bárður yet more honours. 

During the Moving Days, Þórður went to Mýrar. At that 
time, Bjarni Brandsson lived there. Þórður told Bjarni that he 
wanted to make the farm his residence. Bjarni agreed and he 
and his household remained with Þórður over the winter. 


103 


Tólfti kafli 


En millum þings og fardaga þá fóru þeir Björn og Hákon norður 
til Miðfjarðar. Þórarinn bjó þá á Bretalæk. Þeir komu þar árdegis 
áður menn voru upp staðnir, gengu inn þegar með brugðnum 
vopnum. Þórarinn spratt upp og fékk eitt sverð vopna og varðist 
bæði vel og lengi. Þar féll hann. Þeir rændu því er laust var. 

Þar fengu þeir njósn af að Kolbeinn lét draga saman fjölmenni 
allt slíkt er hann fékk og svo stórskip. Setti hann þá Brodda mág 
sinn höfðingja yfir skipaliðinu. Skipti hann þá liðinu í tvo staði 
en hann ætlaði sjálfur að fara landveg. Var það þá eitt í orði að 
eyða Vestfjörðu svo að Þórður mætti þar eigi heldur friðland 
hafa en annarstaðar á Íslandi. 

Þeir Björn fara nú vestur í Dali og sendu Þorgeir stafsenda til 
móts við Þórð. Þorgeir fann Þórð á Mýrum og segir honum víg 
Þórarins og slíka fyrirætlan Kolbeins er þeir höfðu frétt. Þórður 
reið heiman það sama kveld og ætlaði til Ísafjarðar og draga 
saman menn og skip. 


104 


Chapter Twelve 


During the period between the Moving Days and the General 
Assembly, Björn and Hákon went north to Miðfjörður. Þórarinn 
lived then at Bretalæk. Björn and Hákon arrived there early in 
the morning, before men had got out of bed, and stormed into 
the house with drawn weapons. Þórarinn sprang up, picking up 
for himself only a sword for protection, and defended himself 
both well and for a long while. Nevertheless, there he fell. Björn 
and Hákon robbed the place of all loose goods. 

At Bretalæk, they got intelligence that Kolbeinn had gathered 
together as many large ships and men as he was able to. Kol- 
beinn had appointed Broddi, his brother-in-law, as commander 
of the naval forces. He also divided his troops into two divisions 
and intended himself to command a land invasion. It was then 
said the plan was to desolate the Vestfirðir, such that Þórður 
might find as little sanctuary there as elsewhere in Iceland. 

Björn and Hákon now went west to Dalir and sent Þorgeir 
stafsendi to meet Þórður. Þorgeir found Þórður at Mýrar and 
told him of the killing of Þórarinn and the news that they had 
heard of Kolbeinn’s plan. Þórður left home that same night and 
headed for Ísafjörður to gather men and ships. 


105 


Þrettándi kafli 


Ásbjörn Guðmundarson fór til Steingrimsfjardar sem vér gátum 
fyrr. Tók hann ferju á Heydalsá. Fór hann þaðan norður fyrir 
Strandir allt til Trékyllisvíkur. Þar söfnuðust saman Stranda- 
menn og vildu verja skip sín og önnur föng. Létu þeir þá Ásbjörn 
eigi ná á land að ganga og var þá grjótflaug og skotið spjótum og 
því öllu er laust var. En er þeir höfðu barist skamma hríð fengu 
Strandamenn af verra og gáfust upp. Tóku þeir Ásbjörn ferjuna 
Trékyllinn og annað skip gott er Hringaskúta var kölluð og allt 
það sem þeir þóttust þurfa. 

Fór Ásbjörn þaðan og norður til Dranga. Þar bjó þá Gunn- 
laugur smiður Þorvaldsson. Hann átti tvo sonu röskva. Hét 
annar Auðun en annar Þorvaldur. Þeir voru vasklegir menn 
og þjóðhagir. Ásbirni þótti þeir verið hafa í óþykkju við sig en 
hinir mestu vinir Kolbeins. Ásbjörn lét taka þá báða bræður og 
handhöggva hvorntveggja þeirra, kvað þá nú skyldu með engar 
njósnir hlaupa á fund Kolbeins. 

Fóru þeir Ásbjörn norður til Horns. Þar lét hann særa til 
ólífis einhleyping þann er Þóroddur hét og var kallaður kuggi. 
Var þar og enn ekki til saka annað en að hann vildi eigi laus láta 
vopn sín fyrir þeim Ásbirni. Tók hann þá öll þau skip er nokkur 
vöxtur var að. Fór hann þá vestur til Ísafjarðar. 

Atli Hjálmsson hafði farið norður á Strandir eftir hval 
Þórdísar Snorradóttur. Hún bjó þá í Æðey. Atli fór norðan nok- 


106 


Chapter Thirteen 


Ásbjörn Guðmundarson went to Steingrímsfjörður as we men- 
tioned earlier. He took a ferry to Heydalsá. Ásbjörn went thence 
north along Standir all the way to Trékyllisvík. The Stranda- 
menn gathered together to guard their ships and other property. 
They prevented Ásbjörn and his men from landing, throwing 
stones, spears, and everything else they could. However, after 
a short fight, the householders were subdued and they surren- 
dered. Ásbjörn and his men then took the ferry Trékyllinn, an- 
other sturdy ship called Hringaskúta, and all else they needed. 

From here, Ásbjörn sailed north to Drangar, where 
Gunnlaugur smiður Þorvaldsson lived. Gunnlaugur had two 
adult sons, one named Auðunn and the other Þorvaldur: they 
were tradesfolk and strong men. Ásbjörn thought they were 
hostile towards him and the best of friends with Kolbeinn. Thus, 
Ásbjörn had both brothers seized and a hand cut off from each, 
saying that they would think twice before running to Kolbeinn 
with information in future. 

Ásbjörn and his men then went north to Horn. There the va- 
grant who was called Þóroddur and called kuggi was wounded 
to death on his orders. There was no reason for this other than 
that Þóroddur had refused to give up his weapon to Ásbjörn. He 
also seize all the ships there which were somewhat large. Then 
he went westwards to Ísafjörður. 


107 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


kuð fyrr en gestirnir og vissu þó hvorir til annarra. Atli kom í 
Æðey með farminn og litlu síðar kom Ásbjörn í Æðey. Kvaddi 
hann þá Atla til ferðar með sér til móts við Þórð. Atli kvaðst fyrst 
vilja fara heim norður eftir vopnum sínum og klæðum. 

Ásbjörn segir hann mundi vilja fara til liðs við Kolbein en 
vera í móti Þórði: Skaltu nú eigi svo lausum hala um veifast og 
bað sína menn höndla hann. 

Þórdís Snorradóttir og Bárður Hjörleifsson vildu veita Atla 
og hélt þá maður á manni. Bauð Atli fyrir sig slíkt er hann mátti 
en Ásbjörn kvað hann þá deyja skyldu. Var Atli þá veginn. Hét 
sá maður Skeggi er að honum vó. Líkaði Þórdísi þetta verk verr 
en illa. 

Fóru þeir Ásbjörn þá til Þernuvíkur og var Þormóður bróðir 
Atla eigi heima. Var þeim sagt að Þormóður væri að seli sínu. 
Kunnu þá eigi heimamenn að varast fyrir því að engi vissi 
Þormóði ótta von. Þeir Ásbjörn fóru til selsins. Gekk Þormóður 
út. Var hann þegar handtekinn. Hann spurði með hverju móti 
ferð þeirra skyldi vera. Ásbjörn kvað hann það brátt vita mundu 
og segir honum þá víg Atla bróður síns. Þormóður spyr ef 
nokkura hluti skyldi tjá að bjóða til lífs sér. Ásbjörn kvað þá 
ekki því mundi við koma því að drepinn var áður bróðir hans 
og kallaði hann aldrei trúan mundi verða. Þormóður kvað 
yfirbætur liggja til alls. Ásbjörn kvað þá ekki mundi tjá skreiðing. 
Þormóður skriftaðist og bjóst við dauða sínum. Þormóður 
lagðist eftir það niður. En sá maður hét Atli er hann vó og var 
Hallsson. Eftir víg Þormóðar fóru þeir Ásbjörn til skipa sinna og 
sigldu út eftir Ísafirði. 

Þetta hið sama kvöld kom Þórður Sighvatsson í Arnardal í 
Skutulsfirði. Kom þá til hans Sigmundur Gunnarsson og nokkrir 
Þverfjarðamenn. Um kveldið sendi Þórður menn á hestvörð 
fram á Arnarnes. Og er þeir höfðu skamma stund verið á nesinu 
þá sáu þeir að sjö skip sigldu innan eftir Ísafirði. Riðu þeir heim 
sem skjótast. Spruttu menn í klæði sín og gengu ofan til sjóvar. 
Var þá umræða mikil hvað skipum þetta mundi vera. Var flestra 
manna ætlan að vera mundi skip þeirra Kolbeins manna. Bað 
Þórður menn hlaupa ofan á skerin og verja þeim landgöngu. En 
er skipin komu að landi þá kenndust menn. Gekk Ásbjörn þá á 


108 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Atli Hjálmsson had gone north to Strandir after a whale 
beached on Þórdís Snorradóttir's land. At that time she lived at 
Æðey. Atli had been up north slightly earlier than the Guests 
so had not met them then, but he and Ásbjörn were already ac- 
quainted. Atli came to Æðey with his cargo and a little later Ás- 
björn arrived there too. Ásbjörn then asked Atli to journey with 
him to meet with Þórður. Atli said that he first wanted to travel 
north to his home to get his weapons and clothes. 

Ásbjörn said that Atli was planning to go and join Kolbeinn 
and become Þórður's enemy, “but I shall not allow you to do so. 
He ordered his men to seize Atli. 

Þórdís Snorradóttir and Bárður Hjörleifsson wanted to help 
Atli, and confronted the Guests with an equal number of men. 
Atli offered what his means permitted in exchange for his life, 
but Ásbjörn decreed that he must die. Atli was then slain. The 
man who was named Skeggi executed him. Þórdís judged this 
work to be worse than evil. 

Afterwards, Ásbjörn and his men went to Þernuvík, but 
Atli’s brother Þormóður was not home. They were told that 
Þormóður was in the livestock shelter. The household servants 
gave no regard to this because they did not know Þormóður was 
in danger. Ásbjörn and his men went to the shelter. Þormóður 
came out. He was immediately seized. Þormóður now inquired 
as to the purpose of their visit. Ásbjörn said that this would 
soon be known to him and told him of the killing of his brother 
Atli. Þormóður asked if there was anything he could offer in ex- 
change for his own life. Ásbjörn said this could not be permitted 
given the slaying of his brother, which made it henceforth im- 
possible to trust him. Þormóður noted that anything was pos- 
sible, but Ásbjörn responded that naught would be gained from 
such pleading. Þormóður was then shriven and prepared him- 
self for death, lying down afterwards. The man who was named 
Atli Hallsson killed him. After the killing of Þormóður, Ásbjörn 
and his men went to their ship and sailed away out of Ísafjörður. 

That same evening, Þórður Sighvatsson came to Arnardalur 
in Skutilsfjörður. Then Sigmundur Gunnarsson and some of the 
Þverfjarðamenn came to meet him. During the evening, Þórður 


109 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


land og þeir sveitungar. Sagði hann þá allt slíkt er í hafði gerst 
þeirra ferð. Þóttust það allir finna á Þórði að honum líkaði þessi 
verk lítt. Tók og alþýða illa á. 

Litlu síðar um morguninn kom Eyjólfur Eyjólfsson. Sagði 
hann þá að hann hefði var orðið við skip þeirra Kolbeins manna 
á Hornströndum. Þórður gerði þá sína menn á alla vega frá sér 
til liðsafnaðar en setti njósn fyrir þá Kolbeins menn að hann 
yrði var um ferðir þeirra í þann tíma er þeir kæmu. Stefndi 
hann öllum skipum og mönnum saman á Sléttanesi í Selvogum. 
Komu þá saman þrír tigir skipa og þrjú alskipuð mönnum. 

Heimti þá Þórður saman hina bestu menn og leitaði ráðs við 
þá hvað til ráðs skyldi taka. Spurðist þá og að þeir Broddi og 
Hafur Bjarnarson voru komnir undir Æðey átta skipum. Var 
Þórði þá mest um að leggja norður til móts við þá. Teiti Styrmis- 
syni og Svarthöfða var meira um að leita suður á Breiðafjörð, 
segja þar allt í vinnast ef Kolbeini næðu, kváðu norður frá ekki 
mundu vera nema búkarla og fiskimenn og þá er ekki mannsmót 
væri að, sögðu og sem satt var að suður frá væru allir fylgdar- 
menn Þórðar þeir sem fræknastir væru. Var það þá ráðs tekið að 
Þórður hélt suður öllu liði sínu til Breiðafjarðar. 


110 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


sent a horse guard out to Arnarnes. When these scouts had been 
on the headland for a little while, they sighted seven ships sail- 
ing towards them from Ísafjörður. The men rode home as fast 
as they could. Men leapt into their clothes and went down to 
the beach. Now there was much speculation as to what ships 
these would be. Most men thought that these would be the ships 
of Kolbeinns men. Þórður asked men to rush down onto the 
skerries and prevent them from landing. However, when the 
ships came to land they recognized the men. Ásbjörn then came 
ashore, along with his company. He then told everything that 
had happened on their journey. It was felt by all that Þórður 
thought little of Asbjérn’s effort. Everyone else also deemed 
them evil. 

A little later, during the morning, Eyjólfur Eyjólfsson arrived. 
He then told that he had become aware of ships bearing Kol- 
beinn’s men at Hornstrandir. Þórður then sent men in all di- 
rections from himself to gather an army and posted sentries to 
watch out for Kolbeinn’s men so that he became aware of their 
movements during the period of their approach. He summoned 
all of the ships and men together at Sléttanes in Selvogar. At that 
time, thirty ships were gathered together, three of which were 
fully crewed. 

Next, Þórður summoned together all the best men and so- 
licited their counsel as to what plan they should implement. It 
was discovered then that Broddi and Hafur Bjarnarson had ar- 
rived beneath Æðey with eight ships. Þórður favoured the op- 
tion of sailing north to attack them most. Teitur Stymisson and 
Svarthöfði leaned more towards the option of heading south to 
Breiðafjörður, saying that all living there would fight if Kolbeinn 
came but that north of them all they would find would be no- 
one except for farmers and fishermen of no worth. They also 
noted, as was true, that all of Þórður's bravest supporters were at 
this time in the South. Consequently, the decision was made that 
Þórður should sail south with his whole army to Breiðafjörður. 


111 


Fjórtándi kafli 


Nú er þar til máls að taka er Kolbeinn Arnórsson ungi hafði sent 
þá Brodda til Vestfjarða. En um veturinn áður hafði hann sent 
menn suður til Þóru Guðmundardóttur, móður Gissurar voru 
þeir fyrir þeirri ferð Einar Jónsson og Höskuldur Gunnarsson 
þess erindis að þeir tóku hernaðarsök af Þóru Guðmundar- 
dóttur á hönd Þórði og fjórtán mönnum öðrum. Riðu þeir Einar 
og Höskuldur til þings með þessi mál. 

Kolbeinn reið upp á þing að dómum. Kom þar Hjalti bis- 
kupsson til móts við hann. Varð Þórður sekur og þeir menn allir 
fjórtán, Teitur Styrmisson, Hrafn Oddsson, Dufgussynir fjórir, 
Eyjólfur Eyjólfsson, Hrafn Sveinbjarnarson, Hákon galinn, Þor- 
steinn Þorbergsson. Var þetta illa ræmt af alþýðu. Þótti öllum 
í þessu sýnast hinn mesti ákafi og kölluðu þeir Þórður þetta 
flautasekt fyrir því að þeir Þórður höfðu náttverð einn í Tungu 
og höfðu flautir einar. 

Eftir það ríður Kolbeinn Arnórsson og Hjalti biskupsson og 
Ormur Bjarnarson af þingi vestur til Breiðafjarðardala og höfðu 
nær sex hundruð manna. Sturla Þórðarson var þá í Sælings- 
dalstungu. Kolbeinn sendi þangað sína menn og bað þá drepa 
Sturlu. Hann fékk njósn og reið undan vestur til Saurbæjar. En er 
Kolbeins menn komu í Tungu var Sturlu leitað með brugðnum 
vopnum um öll hús og svo í kirkju. Var þá rænt því er laust var. 


112 


Chapter Fourteen 


Now we must tell of Kolbeinn Arnórsson ungi who had sent 
Broddi and his men to the Vestfirðir. During the winter before, 
he had sent men south to Þóra Guðmundardóttir, the mother 
of Gissur — the leaders of this company were Einar Jónsson and 
Höskuldur Gunnarsson — with the aim of obtaining from Þóra 
Guðmundardóttir an accusation of looting against Þórður and 
fourteen other men. Einar and Höskuldur then went to the as- 
sembly to present the case. 

At the assembly, Kolbeinn went to court and met Hjalti 
biskupsson. Þórður was outlawed along with all fourteen oth- 
ers, including Teitur Styrmisson, Hrafn Oddsson, Dufgus’ four 
sons, Eyjólfur Eyjólfsson, Hrafn Sveinbjarnarson, Hákon galinn, 
and Þorsteinn Þorbergsson. This verdict was generally disap- 
proved of and everyone thought this was entirely over the top. 
Þórður and his men called this the whipped-milk outlawry, be- 
cause they had supped on nothing more than whipped-cream 
at Tunga. 

Afterwards, Kolbeinn Arnórsson, Hjalti biskupsson, and Or- 
mur Bjarnarson rode west from the assembly to Breiðafjarðard- 
alur along with around 720 men. Sturla Þórðarson then lived 
at Sælingsdalstunga. Kolbeinn sent his men there and ordered 
them to kill Sturla, though Sturla learned of this and fled west to 
Saurbær. When Kolbeinn’s men arrived at Tunga, they searched 


113 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Reið Kolbeinn þá með allan flokkinn vestur til Saurbæjar. En 
Sturla fékk sér skip í Tjaldanesi og fór þaðan út til Krosssunds. 
Komu þar til móts við hann Dufgussynir, Hákon galinn og þeir 
heimamenn Þórðar er suður þar höfðu verið. Riðu þeir Kol- 
beins menn þá ofan eftir Langey að sundinu. Og er þeir fundust 
skorti þar eigi illt orðtak er hvorir völdu öðrum. Riðu Kolbeins 
menn í fjöruna en þeir Sturla reru brott frá sundinu. Skildu þeir 
Sturla þar og Dufgussynir. Skyldi hann þá fara suður um fjörð 
í liðsafnað. 

Kolbeinn Dufgusson og Hákon galinn reru inn til Ballarár 
og svo suður til Bildseyjar og vildu vita hvað títt væri um hesta 
sína. Höfðu þeir þá og frétt af að Kolbeins menn höfðu fengið 
skip nokkur. 

En Björn kægill og Jón Árnason voru í Tjaldanesi og reru 
inn til Akureyja og ætluðu að taka skip þau sem þar voru. En 
er þeir komu fyrir lendinguna þá sáu þeir menn hlaupa með 
vopnum uppi um eyna og upp um Kýrauga. Þeir kenndu að þar 
voru komnir Norðlendingar og hlupu þeir þegar á land. Voru 
þeir mjög svo jafnmargir. Þar var fyrir þeim Óttar bróðurson 
Guðmundar biskups. Þeir Óttar hlupu þegar á borg eina en þeir 
Björn sóttu að þeim og báðu þá upp gefast. Gáfu þeir Óttar þá 
upp vopn sín og gengu þeim til handa og fóru með þeim Birni. 
Reru þeir þá út til Fagureyjar. 

Nú er þeir Kolbeinn og Hákon komu í Bíldsey voru þar menn 
fyrir og höfðu bundið hesta þeirra og ætluðu þá að leggja þá 
á skip. Hlupu þeir Hákon þegar upp á eyna. Þar var fyrir Jón 
Oddason er kallaður var skeggbarn og þeir níu saman. Stukku 
þeir upp frá sjónum og á borg eina og bjuggust til varnar en þeir 
Kolbeinn og Hákon héldu eftir þeim. Og þegar er þeir Kolbeinn 
komu að borginni hljóp Kolbeinn upp og tók Jón höndum og 
féllu þeir báðir saman ofan fyrir borgina. Var þá þegar unnið 
á Jóni. Hákon Bótólfsson greip af honum stálhúfuna og laust 
í höfuðið og var það högg svo mikið að Jón leiddi til bana fám 
dögum síðar. Eftir það voru þeir allir handteknir og flettir og 
höfðu þeir Kolbeinn þá heim með sér til Fagureyjar. 

Ekki varð af liðsafnaði Sturlu og undu þeir Kolbeinn illa við 
það. Hafði hann verið kyrr meðan í Fagurey og hafst ekki að. 


114 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


for Sturla with drawn weapons in all the houses and also the 
church. Then all the movable property was stolen. 

Kolbeinn rode with his whole following west to Saurbær, but 
Sturla had got a boat from Tjaldanes and gone out to Krossund. 
There Sturla met the sons of Dufgus, Hákon galinn, and those 
of Þórður's retainers who had stayed in the South. Kolbeinn and 
his men rode down along Langey by the strait. 

When they met, plenty of curses were exchanged between 
the two sides. Kolbeinns men rode along the shore, but Sturla 
and his men rowed into the channel. Here, Sturla and the sons 
of Dufgus parted. Sturla was to go south of the fjord to gather 
troops. 

Kolbeinn Dufgusson and Hákon galinn rowed into the fjord 
to Ballará and then south to Bíldsey to assess the horse situa- 
tion. They discovered then that Kolbeinns men had procured 
some ships. 

Björn kægill and Jón Árnason were at Tjaldanes. They rowed 
close to Akrey intending to take the ships there. When Björn 
and Jón pulled up at the landing point, they saw armed men 
running across the island and up past Kýrauga. They immedi- 
ately recognised them as Northerners, and immediately leapt 
ashore. The two sides were of equal numbers. Commanding the 
Northerners was Óttar, a nephew of Bishop Guðmundur. Óttar 
and his men ran onto a little hill. Björn and his companions at- 
tacked them and compelled them to surrender. Thus, Óttar and 
his men threw down their arms, yielded, and went with Björn. 
They rode over to Fagurey. 

Now when Kolbeinn and Hákon arrived on Bíldsey, they 
observed some men who had tied up their horses, intending 
to load them into a ship. Hákon and his men immediately ran 
through the water up to dry land. The men already on the is- 
land numbered nine including their commander Jón skeggbarn 
Oddsson. Jón and his men rushed up from the beach to a hill 
where they prepared to defend themselves, but Kolbeinn and 
Hákon followed in hot pursuit. As soon as Kolbeinn arrived at 
the hill with his men, he ran up and tackled Jón: the two then 
tumbled down the hill. Jón immediately sustained a wound. 


115 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Fengu þeir þá njósn af að lið Kolbeins var komið í Arney og 
höfðu þeir eitt skip. Tók Sturla þá það ráð að gera mann vestur 
í móti Þórði og bað að hann skyldi hvata suður sem mest. En 
hann sjálfur og Dufgussynir reru inn til Arneyjarsunds fjórum 
skipum og ætluðu að verja Kolbeins mönnum sundið þar til 
er Þórður kæmi vestan. Var þar svo til farið að þröskuldur lá í 
sundinu en djúpt af út tvo vega. Var þar reitt að fjörum en eigi 
flóðum. En er þeir Sturla komu að sundinu lögðu þeir skipum 
tveim megin hjá þröskuldinum og ætluðu að grýta á þá svo að 
þeir næðu eigi utan að ríða. En er fjara tók hertu þeir Kolbeins 
menn á og riðu utan á þröskuldinn. Tók þá að mjókka sundið 
og mátti þá grýta á skipamenn úr báðum eyjunum. Hrukku 
þeir Sturla þá úr sundinu en Kolbeins menn riðu inn í Langey 
og fluttust þeir þá þegar inn yfir Krosssund. Eftir það riðu þeir 
þegar inn um Meðalfellsströnd og svo inn til Dala en Sturla fór 
heim í Fagurey. 

Sendimaður Sturlu mætti Þórði í Flatey og segir Þórði hvað 
títt var suður þar. Þórður bað sína menn ferma hvert skip af 
grjóti. Tók hann þá heit mikið til guðs og talaði langt erindi og 
snjallt og herti alla í ákafa ef fundi manna bæri saman að hver 
skyldi duga sem mannlegast. Eftir það gengu menn á skip sín. 
Var þá bæði gert, siglt og róið suður um flóana. En er skipin 
sóttu suður undir eyjarnar þá sáu þeir Kolbeinn Arnórsson ungi 
og þóttust þegar vita að það mundi vera lið Þórðar. Þeir Þórður 
fundu einn bát er fiskimenn voru á og sögðu þeir slíkt sem í 
hafði gerst með þeim Sturlu og Kolbeins mönnum. Hélt Þórður 
þá út til Fagureyjar og fundust þeir Sturla þar. 

Var það þá ráðs tekið að Teitur Styrmisson var sendur suður 
til Böðvars að beiða hann liðveislu. En þeir Þórður og Sturla 
héldu skipum sínum inn til Hólmsláturs. Skyldu Böðvar og þeir 
Teitur þar koma til móts við þá. Komu þeir Böðvar og Teitur 
að ákveðinni stundu. Fór þá sem fyrr að Böðvar vildi eigi veita 
Þórði móti Kolbeini. Lá Þórður þá um hríð undir Hólmsláturs- 
eyju með þrjá tigi skipa og hafði þá á fjórða hundraði manna. 

En frá þeim Kolbeini er það að segja að þeir riðu inn í 
Hvammssveit og svo yfir í Laxárdal. Tóku þá að herja, meiða 


116 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Hákon Bótólfsson wrenched the helmet off Jón and smashed 
him in the head with such a strong blow that he died a few days 
later. Kolbeinn and his men arrested and robbed the eight re- 
maining men and then took them over to Fagurey. 

Nothing had come of Sturla’s attempt to raise troops, which 
Kolbeinn and the others found most dissatisfying. He had re- 
mained quietly on Fagurey and not taken any action. 

They now learned that a company of Kolbeinn’s men had 
come to Arney in a ship. Sturla decided to send a messenger 
west to Þórður to ask him to come with all haste, before he and 
the sons of Dufgus rowed with four ships over to Arneyjar- 
sund. Their intention was to trap Kolbeinn’s men on Arney un- 
til Þórður arrived from the west. There was then a land-bridge 
running across the strait with deep water on each side. It was 
possible to ride across it when the tide was low but not when it 
was high. When Sturla and his men came to the strait, they post- 
ed ships on either side of the land-bridge, intending to throw 
stones at Kobeinn’s men if they tried to cross to the mainland. 
When low-tide came, Kolbeinns men mounted and rode out 
onto the land-bridge, and because the strait had narrowed they 
were able to stone the ships’ crews from both islands. Sturla and 
his men then sailed away from the strait, and Kolbeinns men 
rode towards the mainland across Langey and straightaway af- 
ter onto Krossund, before riding along Meðalfellströnd to Dalir. 
Sturla, for his part, went home to Fagurey. 

Sturlas messenger met Þórður on Flatey and told him the 
news from south of there. Þórður ordered his men to fill each 
ship with stones. He then made great promises to God and 
gave a long speech. He urged the most zealous of his men to 
have courage in their hearts if it came to battle. Now the men 
boarded ships and headed south across the bay, rowing with the 
sail raised. When the ships passed beneath the islands, Kolbeinn 
Arnorsson and his company saw them and instantly knew them 
to be Þórður's men. They met a fishing boat, and the fishermen 
aboard told them what had happened between Sturlas and Kol- 
beinns men. Þórður then went over to Fagurey where he met 
Sturla. 


117 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


menn en ræna fé. Ráku menn þá bú sitt á fjöll og forðuðu sér 
svo og fé sínu. 


118 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


It was then decided to send Teitur Styrmisson south to Böð- 
var to ask for his support while Þórður and Sturla sailed with 
their ships to Hólmslátur. Böðvar and Teitur were to come and 
meet them there. Böðvar and Teitur arrived at the appointed 
time, but then, as before, Böðvar refused to support Þórður 
against Kolbeinn. 

Þórður remained for a while under Hólmslátursey with 30 
ships crewed with up to 480 men. 

Concerning Kolbeinn and his men it may be said that they 
rode into Hvammssveit and so over to Laxárdalur. There they 
began to harry, mutilating people and looting property. People 
drove their livestock into the mountains and so managed to save 
themselves and their property. 


119 


Fimmtándi kafli 


Tósti hét maður. Hann var fylgdarmaður Hjalta biskupssonar. 
Hann reið upp á hálsana fyrir sunnan Laxárdal að leita farar- 
skjóta manna og þeir þrír saman. Þeir sáu hvar undan þeim 
voru rekin naut og hross og voru með þrír menn. Voru þeir 
allir slyppir. Sá maður hét Ingólfur er féið rak. Hann var mikill 
maður og sterkur. Hann sá að þeir mundu hvergi undan komast 
og bað að þeir skyldu renna á þá þegar er þeir mættu. En er 
þeir Tósti komu eftir þá báðu þeir þá Ingólf laus láta föngin. En 
Ingólfur kvað það eigi mundi að óreyndu og rann hann þegar 
á Tósta en þeir félagar þeirra sóttust í annan stað. Hvortveggi 
þeirra, Tósti og Ingólfur, voru sterkir menn. Fór þá svo með 
þeim að Tósti féll. Greip Ingólfur þá meðalkaflann á sverðinu, 
því er Tósti var gyrtur með, og hjó þá undan Tósta fótinn þar er 
kálfi var digrastur en annan í ristarliðnum í einu högginu. Eftir 
það flettu þeir þá alla vopnunum og hestunum en félagar Tósta 
fluttu hann til húss og segja Hjalta að Tósti hefði fengið áverka. 

Þeir Hjalti sáu þá hvar menn slógu á engiteig. Lét Hjalti þá 
taka. Hét annar Áslákur en annar Árni. Þeir voru gamlir menn 
og heilsulitlir og höfðu þeir því eigi forðað sér. Hjalti lét hvorn- 
tveggja þeirra fóthöggva og mæltust þau verk illa fyrir. Þá lét 
Hjalti enn brjóta fótleggi í tveim mönnum í Laxárdal. Eftir það 
reið hann heim suður en Kolbeinn norður til Skagafjarðar. 


120 


Chapter Fifteen 


There was a man named Tósti. He was a retainer of Hjalti biskups- 
son. Tósti rode up the ridge south of Laxárdalur with two other 
men to find and fetch horses. He and his men found that the 
horses and livestock were being driven away before them. Three 
unarmed men were walking behind the cattle. The one coaxing 
the cattle forward was Ingólfur, a big and strong man. Ingólfur 
realised that they would be unable to escape, and he urged his 
companions to lunge at them as soon as they got the chance. 
When Tósti reached them, he and his men demanded that they 
hand over what they had. Ingólfur replied that they would not 
do so without putting up a fight, and immediately leapt at Tósti. 
Concurrently, their respective companions began to grapple 
with each other. Tósti and Ingólfur were both hardy men, but 
it transpired that of the two Tósti fell. Ingólfur then seized the 
sword in Tosti’s scabbard and struck off his feet with a single 
blow: cutting one where the calf was thickest and the other at 
the ankle. Then they stole the weapons and horses of Tósti and 
his companions. After that, Tosti’s companions led him back to 
the farm and told Hjalti that Tósti had been wounded. 

Hjalti and his men saw where some men were ploughing a 
meadow. Hjalti ordered them seized — one was called Aslakur, 
the other Árni — they were old and weak so had not ridden 
away. Hjalti had the legs of both cut off: this deed was met with 


121 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


En er Þórður spurði þetta þá sigldi hann vestur til Barðastran- 
dar. Gekk hann þá af skipum en lét menn fara með skipin hið 
ytra. Spurði Þórður að þeir Broddi og Hafur höfðu haldið skip- 
unum norður úr Ísafirði og höfðu gert þar áður nokkuð hervirki 
en drepið engan mann. Fór Þórður þá heim til Mýra og allir 
menn til búa sinna. Var hann þá heima um hríð. 

Var nú af látið að leita um sættir. Þótti þá sýnt að annar hvor 
þeirra Kolbeins mundi hníga verða fyrir öðrum. 


122 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


strong disapproval. Hjalti also had the legs of two other men 
broken in Laxárdalur. He rode home to the South, while Kol- 
beinn returned north to Skagafjörður. 

When Þórður learned of this, he sailed west to Barðaströnd 
and disembarked there, but had the ships continue along the 
coast. Þórður was told that Broddi and Hafur had sailed ships 
north of Ísafjörður and had damaged some property but had not 
killed anyone. Þórður then went home to Mýrar and all his men 
to their respective farms: he remained at home now for a while. 

Efforts to seek out a peaceful settlement now ceased, and 
it was clear to everyone that one of either Kolbeinn or Þórður 
would soon need to give way to the other. 


123 


Sextándi kafli 


Þenna vetur hafði Tumi Sighvatsson verið í Skálaholti með Sig- 
varði biskupi sem fyrr var sagt. En eftir þing er þeir Hjalti voru 
suður komnir reið Tumi leynilega að sunnan með þriðja mann 
og fór hann þá vestur í Flatey til fundar við Teit Styrmisson. Var 
það þá ráðið að þeir Tumi og Teitur skyldu þar eiga bú báðir 
saman. 

En er Tumi hafði þar skamma stund verið þá hófu þeir ferð 
sína suður til Dala og voru tólf saman. Voru þar Dufgussynir, 
Björn og Kolbeinn. Þaðan fóru þeir suður til Borgarfjarðar og þá 
suður Gagnheiði þar til er þeir komu á bæ þann er að Ölfusvatni 
heitir. 

Þar bjó sá maður er Símon hét og var kallaður knútur. Hafði 
hann frá blautu barnsbeini verið fylgdarmaður Gissurar Þor- 
valdssonar. Hann var á Örlygsstaðafundi með Gissuri. Hann var 
einna manna tillagaverstur við Sturlunga. Hann var og í Reykja- 
holti að vígi Snorra Sturlusonar. Voru honum þar eignaðir 
áverkar við hann. Með honum var og sá maður er Þorsteinn hét 
og var Guðinason, kjósverskur maður. Honum var og eignað 
banasár Snorra. 

En þeir Tumi tóku bæinn og rannsökuðu þegar og fundu 
Símon í baðstofu og hafði hann þar gert reyk. Var hann út 
leiddur og höggvinn. Sá maður vó að honum er Gunnar hét 
og var Hallsson. Hann var kallaður nautatík. Þeir spurðu að 


124 


Chapter Sixteen 


That winter, Tumi Sighvatsson had been at Skalholt with Bishop 
Sigvard as was told earlier. After the assembly, when Hjalti and 
his men had come south, Tumi secretly rode south with two 
men and he went then west to Flatey to meet with Teitur Styr- 
misson. Tumi and Teitur now decided that they would retain a 
household together. 

Nevertheless, when Tumi had been there for a short while, 
the two broke up the household and went south to Dalir in a 
company of twelve, which included Björn and Kolbeinn, two 
of Dufgus' sons. The company continued to Borgarfjörður and 
over Gagnheiði, until they came to Olfusvatn. 

At that farm, there lived a man named Simon knutur. He had 
been Gissur Þorvaldssons companion since early childhood, 
had been with Gissur at the Battle of Orlygsstadir, and was 
most evil in his designs towards the Sturlungar. He was also at 
Reykholt when Snorri Sturluson was murdered and was thought 
to have dealt one of the killing blows. Staying with Simon at that 
time was a man named Porsteinn Gudinason, who came from 
Kjés. Porsteinn had also struck a blow on Snorri when he was 
murdered. 

Tumi and his companions surrounded the yard and immedi- 
ately began to search the farm. They found Simon in the sauna, 
which was filled with steam. Simon was led out and executed 


125 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þorsteinn var í seli. Þangað reið Björn Dufgusson og þeir fimm 
saman. Þeir tóku Þorstein höndum og spurði Björn hver höggva 
vildi af honum hendurnar. Sigurður hét maður er kallaður var 
vegglágur. Hann var norrænn og hafði verið kertisveinn Skúla 
hertoga. Hann fór út hingað með Snorra og var þá í Reykja- 
holti er Snorri var drepinn. Hann bað fá sér öxina, sagði sér það 
þá í hug er þeir drápu húsbónda hans að hann skyldi gera ein- 
hverjum þeirra illt er þar stóðu yfir ef hann kæmist í betra færi 
um. Þorsteinn rétti fram höndina vinstri. Björn bað hann hina 
hægri fram rétta, kvað hann með þeirri mundi á Snorra hafa 
unnið, frænda hans, enda skal sú af fara. 

Eftir það hjó Sigurður hönd af Þorsteini. Gerðu þeir eigi fyrir 
það meira að, að Þorstein mæddi blóðrás. Eftir það rændu þeir 
hrossum og lausafé. Og síðan riðu þeir vestur yfir heiði og svo til 
Dala. Fóru þaðan heim í Flatey. 


126 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


by the man named Gunnar nautatík Hallsson. They were then 
told that Þorsteinn was in the livestock shelter. Björn Dufgus- 
son rode there with four other men. They seized Þorsteinn and 
Björn asked who would cut his hands off. There was a man 
named Sigurd vegglav. He was a Norwegian and had been Duke 
Skule’s squire. Sigurd had come to Iceland with Snorri and was 
at Reykholt when Snorri was killed. He asked the others if he 
could wield the axe, saying that he had hoped to have a chance 
to hurt one of the killers after they murdered his master, if the 
circumstances ever favoured it. Þorsteinn stretched out his left 
hand but Björn ordered him to extend the right instead, saying 
that Sigurd ‘should cut off the hand’ with which Porsteinn had 
wounded his cousin Snorri. 

After that, Sigurd sliced off Þorsteinns hand, and then they 
began mocking him when he began moaning from the blood 
loss. They ransacked the farm for horses and movable goods 
and then rode back over the moor to Dalir, and thence home 
to Flatey. 


127 


Sautjándi kafli 


Það var Ólafsmessudag að Þórður Sighvatsson spurði þessi 
tíðindi er nú var frá sagt og skipkomu í Dögurðarnesi. Því skipi 
stýrði Eyvindur brattur sonur Eyvindar skalla. Þórður fór þegar 
suður yfir Breiðafjörð við heimamenn sína og var nokkurar 
nætur við skip í Dögurðarnesi. Komu þá menn norðan úr 
sveitum og segja honum öll tíðindi þau er þeir fréttu, svo það 
og að Kolbeinn var heima og allt kyrrlegt. Frétti hann þá að 
allir menn sátu heima vestur frá Skagafirði, hver að sínu búi. 
Síðan sendi hann þá Nikulás og Hrafn Oddsson suður til Dala 
og skyldu þeir safna þar hestum sem leynilegast. En hann gerði 
það yfirbragð fyrir alþýðu að hann mundi fara vestur í fjörðu. 
En þegar er hann kom suður í eyjar þá lýsti hann því fyrir 
heimamönnum sínum að hann mundi snúa heim til Dala og 
þaðan norður á sveitir svo sem honum þótti sér fært vera lengst. 

Snorri Þórálfsson er út kom með Þórði og fyrr var getið, 
hann var norðlenskur að ætt, voru þeir náfrændur hans Mörður 
hinn sterki og Ásbjörn Illugason og margir aðrir Norðlendingar, 
hann svarar þessu máli fyrst að hann vildi fara þessa ferð með 
Þórði ef hann skyldi ná að ráða griðum fyrir frændur sína. En 
Þórður kvaðst engum manni mundu griðum heita meðan hefði 
eigi meira vald en sagði þá mundu eigi hans orð stoða ef hann 
væri hvergi nærri. Snorri var og hinn stríðasti, kvaðst því að 
einu mundi fara ef honum væri áður þessu heitið. Skildu þeir 


128 


Chapter Seventeen 


On the mass day of Saint Olaf, Þórður Sighvatsson learned the 
news which has just been reported and also concerning the 
arrival of a ship at Dögurðarnes. The captain of this ship was 
Eyvind bratt, a son of Eyvind skalle. Þórður immediately went 
south over Breiðafjörður with his retainers and encamped for a 
few nights by the ship at Dögurðarnes. Then men came from the 
northern districts and told Þórður all the gossip they had heard, 
including that Kolbeinn was at that time at home and keep- 
ing quiet. Þórður was also told that all the householders west 
of Skagafjörður were then at home, each at their own farms. 
Þórður now sent Nikulás and Hrafn Oddsson south to Dalir to 
gather horses as secretly as possible. Publicly he pretended that 
he was travelling back to the Vestfirðir. However, when he ar- 
rived on the islands he proclaimed to his retainers that he would 
go to Dalir and from there to the northern districts, as far as he 
could. 

Snorri Þórálfsson — who accompanied Þórður back to Ice- 
land as mentioned above, was from the Northern Quarter him- 
self and had as close kinsmen Mörður hinn sterki and Ásbjörn 
Illugason and many other Northerners besides — responded 
first. Snorri said that he would join Þórður on this campaign 
if he could assure mercy would be granted to his kinsmen. But 
Þórður replied that he did not want to guarantee a truce for any 


129 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


við það að Snorri fór vestur í fjörðu en Þórður fór leið sína suður 
á Skógarströnd og svo inn til Dala. 

Fann Þórður menn sína alla laugardaginn að Höfða við 
Haukadalsá. Riðu þeir þá um kveldið, manni miður en hálfur 
sétti tugur, suður um Bröttubrekku og suður yfir Karlsháls 
um nóttina og svo upp eftir Kjarradal og komu fram drottins- 
morgun Í sólarroð til Fljótstungu svo að engi maður varð var við 
reið þeirra um héraðið. Riðu þeir drottinsdagskveldið á Arnar- 
vatnsheiði. 

Annan dag viku var Lárentíusmessa. Þá skyldi vera manna- 
mót fjölmennt að Giljá. Komu þar til Miðfirðingar og Langdælir 
og Vatnsdælir og alþýða fyrir vestan Skagafjörð. Gekk þá sú frétt 
að Þórður var farinn vestur í fjörðu úr Dögurðarnesi. Þótti þá 
öllum vænt um það að þeir mundu mega vera í friði. 

Þorsteinn Jónsson bjó þá í Hvammi. Þá var Eyjólfur son 
hans nítján vetra. Hann var manna efnilegastur í þann tíma, 
mikill maður og vænn. Manna var hann best á sig kominn, 
sterkur svo að þá voru engir hans jafnaldrar þvílíkir. Hann var 
þá ýmist heima með föður sínum eða heimamaður Kolbeins 
að Flugumýri. Þá var á vist með Þorsteini í Hvammi Mörður 
Eiríksson mágur hans. Hann átti Borghildi dóttur Þorsteins. 
Þorsteinn átti Ingunni Ásgrímsdóttur. Þorsteinn og Mörður 
höfðu verið á Örlygsstöðum með Kolbeini þá er Sighvatur féll 
og synir hans. Merði voru eignaðir áverkar við þá feðga. Mörður 
hafði á Örlygsstöðum spjót mikið sem þá var siðvenja. En þá er 
þeir riðu norðan um Vatnsskarð þá ræddi maður um að spjótið 
væri hlykkir einir. 

Annar maður svarar er reið með þeim er verið hafði í ferð 
með Merði: Það hefir hallast mjög í goðabeinunum. Þessi orð 
hafði Þórður spurt og hafði þungan hug á Merði fyrir það. 

Helgi hét maður og var Hámundarson. Hannbjó á Másstöðum. 
Hann var annar bestur bóndi í Vatnsdal en Þorsteinn. Hann átti 
Valgerði dóttur Kolbeins kaldaljóss. Hann var læknir mikill og 
hafði enn verið á Örlygsstöðum móti Sturlungum. 

Einar hét maður og var Hallsson. Hann bjó á Giljá. Hann 
var hinn vasklegsti maður og var jafnan í ferðum með Kolbeini. 
Hann hafði og verið á Örlygsstöðum í móti Sighvati. 


130 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


man until they came into his power and that any promise to 
Snorri would be meaningless if he were not there to enforce it 
himself. Snorri continued insisting, stating that he would not 
come on the journey unless he had a promise beforehand. Thus 
they parted and Snorri returned to the Vestfirðir, but Þórður 
continued on his way south to Skógarströnd and so on to Dalir. 

Þórður met all his men on Saturday at Höfði near Hauka- 
dalsá. They rode five-four strong south over Brattabrekka during 
the evening, and then by night over Karlshals and up through 
Kjarradalur, and reached Fljótstunga shortly before dawn on 
Sunday morning. They travelled while it was dark so that no 
one saw them riding through the district. On Sunday evening, 
they rode over Arnarvatnsheiði. 

On Monday it was the mass of Saint Laurence and there was 
a large meeting held at Giljá, to which came the Miðfirðingar, 
Langdeelir, Vatnsdælir, and almost everyone from west of Skaga- 
fjörður. It was rumoured that Þórður had turned back from 
Dögurðarnes and returned to the Vestfirðir, and everyone was 
pleased to be living in a state of peace. 

At that time, Þorsteinn Jónsson lived at Hvammur. His son 
Eyjólfur was nineteen years old. He was one of the most promis- 
ing men at that time, big and handsome, being so aesthetically 
pleasing and strong that none of his peers could match him. He 
was alternately at home with his father or serving Kolbeinn as 
a retainer at Flugumýri. At Hvammur, Þorsteinns son-in-law 
Mörður Eiríksson was staying: he was married to Þorsteinn 
daughter Borghildr. Þorsteinns own wife was Ingunn Ásgríms- 
dóttir. Þorsteinn and Mörður had fought on Kolbeinn side at 
the Battle of Örlygsstaðir, where Sighvatur and his sons fell. It 
was thought that Mörður had dealt them blows. Mörður had 
had a large spear at Örlygsstaðir, as was customary at the time. 
When they had returned north through Vatnsskarð, a man had 
commented on the spear's deformed shape. 

Another companion who rode between then said that ‘the 
bones of chieftains have bent it well’ 

Þórður learned of these words and intended to kill Mörður 
for them. 


131 


Fig. 6. The rood cross (Róðukross) erected in memory of Brandur Kol- 
beinsson. Source: Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File: R%C3%B3%C3%Boukross - Brandur Kolbeinsson.JPG. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


At Másstaðir a man named Helgi Hámundarson lived. He 
was the best householder in Vatnsdalur after Þorsteinn. Helgi 
was married to Kolbeinn kaldaljóss daughter Valgerður. He was 
a skilled healer and had also fought against the Sturlungar at 
Örlygsstaðir. 

At Giljá, Einar Hallsson lived. He was an exceedingly brave 
man and always journeyed with Kolbeinn. He had also fought 
against Sighvatur at Örlygsstaðir. 


133 


Átjándi kafli 


Nú er frá því að segja að Þórður reið á Arnarvatnsheiði drott- 
inskvöldið og reið þá annan dag vikunnar allt að byggðinni í 
Vatnsdal en um nóttina, er myrkva tók, ofan í dalinn. Var þá 
tekinn fyrst bær á Haukagili og hafði hann þá fréttir að heima 
voru bændur allir í dalnum. Var þá skipt liði í sveitir. Var 
Ásbjörn fyrir sveit einni og með honum en fyrir annarri var 
Teitur Styrmisson og Svarthöfði Dufgusson. Þar var og Egill 
Sölmundarson og Einar Ásgrímsson. Voru þá átján menn í 
hverri sveit. 

Var þá umræða hvert hvorir skyldu fara. Vildu allir í Hvamm 
síst fyrir sakir vinsælda Þorsteins. Þórður kvað það maklegast 
að hann færi þangað er öðrum væri minnst um en þó veit eg 
eigi, segir hann, þann mann fyrir norðan land að eigi sómi mér 
betur yfir að standa en Þorsteini Jónssyni. 

Fóru þeir Teitur og Svarthöfði með sveit sína á Másstaði. 
Gestir skyldu ríða til Hofs og svo ofan fyrir vestan ána á Breiða- 
bólstað og taka þann mann er Hallvarður hét og var Jósepsson 
og ríða svo ofan til Hólavaðs og skyldu menn þar finnast. 

Nú er þar fyrst frá að segja er Þórður reið í Hvamm og kom 
þar nokkru fyrir sólarroð. Voru þar byrgðar hurðir allar en ekki 
manna á fótum. Skipuðust menn þá fyrir dur allar en Hákon 
galinn hljóp á hurðina fyrir þeim durum er næstar voru kirkju 
og braut upp og við það vöknuðu heimamenn. Hljóp þá prestur 


134 


Chapter Eighteen 


Now we must tell that Þórður rode up onto Arnarvatnsheiði on 
Sunday evening. On Monday he made it all the way to the dis- 
trict of Vatnsdalur. When it began to grow dark in the valley, he 
first surrounded the farm Haukagil, and then learned that all 
the householders in the valley were home. The army was now 
divided into companies. Ásbjörn commanded one company 
which included the Guests. At the head of another company 
were Teitur Styrmisson and Svarthöfði Dufgusson: in that group 
were Egill Sölmundarson and Einar Ásgrímsson also. In each 
company there were eighteen men. 

Each company was now given instructions concerning where 
they were to go. Not everyone wanted to go to Hvammur be- 
cause Þorsteinn was an exceedingly popular man. Þórður said 
that it would be most appropriate if he went to Hvammur as the 
others had little desire to do so and ‘besides’ he said ‘there is no 
man other than Porsteinn Jonsson in the north who it seems to 
me most worth killing: 

Teitur and Svarthöfði went with their company to Masstadir. 
The Guests were to ride to Hof and then down the west side of 
the river leading to Breiðabólstaður, where they were to arrest a 
man named Hallvarður Jósepsson, and then continue down to 
Hólavað, where all the companies were to regroup. 


135 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


upp og út í dyrin en þeir Hrafn og Nikulás tóku hann og báðu 
hann út ganga. Hann færðist milli hurðarinnar og veggjarins og 
vildi eigi út ganga. Og í því þá kom Mörður í dyrin og lagði út 
og enn fleiri menn með vopnum. 

Í því hrukku þeir Hrafn út en hann varð laus presturinn og 
þá sóttu þeir að en hinir vörðust. Í því kom Þórður og bað að 
þeir skyldu ganga inn skörulega. Sá maður gekk fyrstur inn er 
Almar hét og jafnfram honum Kolbeinn grön en Þórður sjálfur 
og Hrafn og Nikulás gengu inn allir jafnsnemma. Þá hrukku þeir 
Mörður úr durunum og í skálann. Eyjólfur varð seint vaktur og 
vaknaði hann eigi fyrr en þeir Mörður hrukku í skálann. 

Þá mælti Bárður prestur: Leitum til þeirra dura er til fjalls eru 
því að þar voru engir menn fyrir áðan. 

Og svo gerðu þeir. Og er þeir komu að durunum var þar 
enginn fyrir. Hljóp Bárður prestur út, tók sér hest með söðli. 
Hann bað Eyjólf hlaupa á bak hestinum og ríða í fjallið sem 
skjótast en mér mun við engu hætt, segir hann. 

Hljóp Eyjólfur þá á bak og reið undan. 

En er þeir Þórður komu í skálann þá fékk Mörður áverka og 
komst við það út. Þá komu menn Þórðar að og særðu hann. Féll 
Mörður þá. 

Þorsteinn bóndi komst og út og varð handtekinn. Var honum 
fylgt á fund Þórðar. Þorsteinn bað sér griða en Þórður kvað þá 
hafa skyldu þau grið sem þeir létu hafa Sighvat föður sinn á 
Örlygsstöðum. Þorsteinn kvað eigi Sighvat þar drepinn mundu 
vera ef hann hefði þar mestu um ráðið en kvaðst vilja bjóða 
Þórði alla hluti til lífs sér, þá er honum sómdu vel, en biðja ekki 
griða sér svo, að Þórði væru leiðindi í því. Áttu þá margir hlut 
að og voru tillagagóðir. Ingunni húsfreyju fór og allskörulega. 
Þórður segir að Þorsteinn skyldi grið hafa. Eftir það gekk Þórður 
til og sagði að eigi voru þeir fleiri í Norðlendingafjórðungi er 
hann hefði við verr haft áður en hann fór utan en eigi skyldi 
hann það meir ánýja en tak vopn þín og klæði og far með mér. 

Og svo gerði Þorsteinn. 

Eftir það gekk Þórður upp á völlinn og spurði hver þar lægi. 
Honum var sagt að þar var Mörður Eiríksson. Þórður bað Hrafn 
til ganga og sjá hve mjög hann var sár. Hrafn gekk til og spurði 


136 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


First we must tell that Þórður rode to Hvammur and ar- 
rived there a little before sunrise. All the doors were closed and 
nobody came outside. Þórður posted men at all the entrances. 
Hákon galinn charged into the door facing the church and broke 
it down: the commotion roused the members of the household. 
The priest sprang up and ran to the door. Hrafn and Nikulás 
grabbed the priest and asked him to come outside. He did not 
want to go outside and wedged himself between the door and 
the wall. Concurrently, Mörður and several more men came to 
the door and thrust out with weapons. Hrafn and Nikulás now 
retreated, releasing the priest as they did so. Then they thrust 
and parried back at those inside. 

Atthat, Þórður appeared and told them to hurry up and breach 
the houses entrance. The man who was called Almar — along 
with Kolbeinn Dufgusson — crossed the threshold first. After 
them, Þórður himself entered with Hrafn and Nikulás. Mörður 
and his comrades then fled from the entrance and into the hall. 
Eyjólfur woke up late, being roused only when Mörður and his 
comrades retreated into the hall. 

Now, Bárður the priest said ‘let us find the door that exits 
towards the mountain, for no men were barricading it? 

This plan they adopted, and on reaching that door, they 
found no-one to be outside. Bárður the priest ran out and 
grabbed a horse: he told Eyjdlfur to leap on the horse and ride 
up the mountain as fast as he could ‘for I am in no danger? 

Eyjólfur mounted and rode away. 

When Þórður and his men entered the hall, Mörður received 
a wound but managed to escape. But Þórður's men followed and 
continued striking him. Mörður then fell to the ground. 

Þorsteinn the householder escaped but was caught and 
brought before Þórður. Þorsteinn begged for mercy. Þórður re- 
plied that Þorsteinn would receive such mercy as he had granted 
to his father Sighvatur at Orlygsstadir. borsteinn said that Sig- 
hvatur would not have been killed on that occasion if he had 
been the one making the decision. He declared that in order to 
save himself he would grant Þórður all that he was able to, and 
he did not cease pleading for mercy. Many now intervened and 


137 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


að sárum Marðar en hann lést vera græðandi og beiddi sér 
griða. Hrafn kvað honum einsætt að búast svo við sem hann 
mundi eigi grið hafa. 

Mörður spyr fyrir hvað Þórður var honum svo gramur svo 
vel sem með okkur hefir verið. 

Hrafn segir hann mundi vita það að honum hefðu kenndir 
verið áverkar við þá feðga á Örlygsstöðum. Mörður kveðst 
eigi sannur að því. Hrafn fór þá og segir Þórði að Mörður var 
græðandi. Þórður bað þann mann er Árni hét að vega að honum 
og svo gerði hann. Hann var Eiríksson. 

Bjarni hét maður, hann var Húnröðarson. Hann var særður 
til ólífis. Á þremur mönnum var þar öðrum unnið. 

Þorsteinn fór með Þórði. Reið hann þá ofan eftir dal. 

Þeir Teitur og Svarthöfði komu á Másstaði, skutu þegar 
stokki á dur og brutu upp hurðina. Hljópu þeir síðan í skálann. 
Helgi hljóp upp í því er hann varð var við ófriðinn og ætlaði til 
duranna. Hann var allra manna knástur. Hratt hann þeim af sér 
svo að þeir hrukku í setin af honum. Í því gat Svarthöfði tekið 
hann. Helgi beiddi sér griða og hafði þá fengið áverka. Þeir segja 
að engi kostur mundi griða vera, báðu hann rannsaka ráð sitt og 
tala við prest og svo gerði hann. Eftir það var Helgi leiddur út 
og vó sá maður að honum er Álfur hét og var Þorgilsson. Síðan 
rændu þeir hrossum og því sem innan gátta var og riðu þaðan 
út til Giljár og tóku þeir þar Einar Hallsson. Var höggvin hönd 
af honum og særður mörgum sárum öðrum. Rændu þeir þar og 
riðu þeir eftir það til Hólavaðs. Var Þórður þar kominn og svo 
Ásbjörn. Þeir Ásbjörn höfðu rænt öllu á Breiðabólstað öðru en 
ganganda fé. Hallvarður hafði undan komist en Lær-Bjarni var 
særður til ólífis. Á höfðu þeir unnið fleirum mönnum. 

Reið þá Þórður vestur og allur flokkurinn. Var þá víða rænt 
því sem fyrir varð þar til er þeir komu í Miðfjörð. Þar lét Þórður 
engu ræna. Reið hann þá vestur til Hrútafjarðar um kveldið. 

Tvennir voru þeir hlutir er Þórður bauð mestan varnað á, að 
þeir skyldu eira konum og kirkjum. 

Reið Þórður þá vestur til Dala og svo til Saurbæjar. 


138 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


supported Þorsteinn. Ingunn, the housewife, was most bold in 
this. Þórður then decreed that he would grant Þorsteinn mercy. 
After that, Þórður came over to him and said that there were not 
many men in the Northern Quarter with which he had hated 
more since he went abroad but that this would not continue any 
longer. ‘Get your weapons and clothes and follow me’ he said. 

Porsteinn did so. 

Þórður then walked to the field and asked who was lying 
on the ground. The men there responded by telling him it was 
Mörður Eiríksson. Þórður asked Hrafn to go and see how badly 
wounded he was. Hrafn went to Mörður and asked what injuries 
he had, to which the latter responded that he could be healed 
and asked for clemency. Hrafn told Mörður that it would be best 
to prepare himself for mercy not being granted and to confess 
his sins. 

Mörður asked why Þórður was so hostile towards him, ‘as the 
relationship between us had been entirely positive. 

Hrafn responded that Þórður knew that Mörður had been or- 
dered to deal wounds to Sighvatur and his sons at Orlygsstadir. 
Mörður denied any part in this. Then Hrafn went to Þórður and 
told him that Mörður could be healed. Þórður ordered a man 
named Arni Eiriksson to kill him, and he did so. 

There was a man Bjarni Húnröðarson who was fatally 
wounded, and three other men with injuries. 

Þorsteinn joined Þórður's journey and they now rode down 
into the valley. 

Teitur and Svarthöfði came to Másstaðir. They used a beam 
as a battering ram against the door and, on breaking it, they 
ran into the hall. Helgi sprang up when he noticed the distur- 
bance and sought an escape. He was the strongest of all men. 
He pushed them off him so that they shrunk away from him. 
However, Svarthöfði found an opportunity to seize him. Helgi 
was wounded asked for mercy. They responded to this plea by 
saying that he would have no mercy from them and told him to 
search his conscience and have confession with a priest. He did 
so. Then Helgi was led outside and executed by a man named 
Álfr Þorgilsson. They took the horses and what there was in the 


139 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þaðan fór hann út til Skarðs. Þaðan hvarf Þorsteinn Jóns- 
son aftur og vann Þórði áður trúnaðareið. Skildu þeir þá með 
vináttu. 

Fór Þórður þá aftur í fjörðu og til bus síns á Mýrar. 

En er Eyjólfur Þorsteinsson komst í burt reið hann norður á 
Flugumýri og segir Kolbeini þessi tíðindi. 

Kolbeinn stefndi þegar saman mönnum og efldi setur. Hafði 
hann ávallt einhverjar það sem eftir var sumars. Þótti honum 
þá skjótara til eftirreiðar ef nokkur illvirki væru ger á héruðum 
hans. 


140 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


house. The men rode from there to Giljá and seized Einar Halls- 
son. They cut off Einar’s hand, wounded him in other ways, and 
looted there. After that, they rode to Hólavað, where Þórður 
and Ásbjörn were already. Ásbjörn and his men had plundered 
Breiðabólstaður for all but the livestock. Hallvarður had escaped 
but Lær-Bjarni was fatally wounded, and several other men had 
been injured. 

Þórður rode westward with the whole army, stealing all they 
could until they came to Miðfjörður where Þórður allowed 
nothing to be taken. In the evening he rode to Hrútafjörður. 

Þórður gave a strong injunction to his men to spare two 
things: women and churches. 

Þórður now rode west to Dalir and so on to Saurbær, from 
where he went to Skarð. 

Here, Þorsteinn Jónsson turned back after swearing alle- 
giance to Þórður, and they now parted in friendship. 

Þórður went to his farm Mýrar in the Vestfirðir. 

When Eyjólfur Þorsteinsson escaped, he rode north to Flugu- 
mýri and told Kolbeinn what had happened. 

Kolbeinn immediately gathered forces and posted sentries. 
He retained levies of troops scattered in several places for the 
rest of summer, feeling that he would thus be able to deal with 
any invasion of his region much quicker. 


141 


Nitjándi kafli 


En er Þórður hafði litla hríð heima verið þá sendi hann menn 
alla vega frá sér til mannkvaðar og var sú mannkvöð svo frek 
að hver vígur maður skyldi fara. Dró Þórður flokk þann allan 
til Saurbæjar. Stóð þá Sturla upp hið fyrsta sinni með Þórði 
frænda sínum. Voru þá og menn kvaddir allt um Dali fyrir 
vestan Bröttubrekku. Var orpið á það að lið Þórðar mundi vera 
á áttunda hundraði. 

En er þeir komu í Ljárskóga þá spurði hann það að seta var 
að Ásgeirsá. Voru þeir þar fyrir Illugasynir, Ari og Rögnvaldur. 
Þá sendi Þórður til Teit og Svarthöfða með sex tigi manna að 
hleypa upp setunni. Riðu þeir norður til Hrútafjarðar um 
kvöldið og um nóttina á Miðfjarðarháls. Laust þá á myrkva svo 
miklum að mennirnir skildust. Komust þeir Teitur eigi betur en 
nítján menn norður á Auðunarstaði. Urðu þeir þá varir við, er á 
hestverði voru af norðanmönnum. Sýndist þeim sem fjöldi liðs 
væri að kominn. Hleyptu þá Norðlendingar á fjall er í setunni 
höfðu verið. Ásbjörn reið til Ásgeirsár og nokkrir menn með 
honum og sá að ekki gerði eftir að ríða. 

Hurfu þeir Teitur þá aftur og riðu suður Holtavörðuheiði til 
Borgarfjarðar. Fundu þeir þá Þórð í Stafaholti. Reið Þórður þá 
með flokkinn allan á Ferjubakka og settist þar. Kom þá Böðvar 
Þórðarson utan frá Stað. Þorleifur Þórðarson kom og utan úr 
Görðum og hafði hvortveggi þeirra mikinn flokk. 


142 


Chapter Nineteen 


After Þórður had been home for a little while he sent people 
out in all directions to raise troops: the order was that all able- 
bodied men should be conscripted. The army gathered around 
Þórður in Saurbær. It was on this occasion that Sturla first rallied 
to the side of Þórður his kinsmen, and people were summoned 
from everywhere in Dalir west of Brattabrekka. Altogether, the 
approximate strength of Þórður's forces was between 840 and 
960 men. 

When they came to Ljáskógar, Þórður discovered that 
there were sentries at Ásgeirsá. At the head of that company 
were Illugi’s sons, Ari and Rögnvaldur. Þórður sent Teitur and 
Svarthöfði with a company of sixty men to disperse and push 
back the scouts. They rode north to Hrútafjörður in the evening 
and during the night along the ridge above Miðfjörður. The 
darkness was so profound that the army did not keep together, 
with the consequence that Teitur and his company arrived at 
Auðunarstaður numbering no more than nineteen. A group of 
Northerners guarding horses then spotted them, and it appeared 
to them that a great hoard had come. All the Northerners who 
had been keeping watch fled swiftly to the mountain. Ásbjörn 
and some companions now rode to Ásgeirsá but saw that there 
would be nothing to gained by pursuing them. 


143 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Mikjálsmessudag hafði Þórður fund í Stafaholti. Var þar 
Sturla, Þorleifur og Böðvar. Þórður krafði þá frændur sína 
liðveislu og ferðar norður um land eða ella suður um heiði svo 
að hann mætti rétta skaða sinn við aðra hvora. En þeir kváðust 
eigi mundu veita honum til hernaðar á aðra menn upp, sögðu að 
þeir mundu ríða til þings með honum að sumri og veita honum 
til einhvers úrskurðar svo að hann fengi sóma sinn. Þórður tók 
því vel og þakkaði þeim, kveðst þenna kost þiggja vilja þótt 
honum væri sá starfameiri. 

Reið Þórður þá ofan á Ferjubakka og lét alla flokkana sofa 
undir Þjóðólfsholti um nóttina. 

En um morguninn í dögun þá kom Hákon galinn ofan úr 
héraði er hann hafði verið á njósn. Sagði hann að Kolbeinn 
Arnórsson ungi hefði verið um nóttina í Fljótstungu með þrjá 
tigi manna. Þótti þá öllum að sýnu ganga að stórflokkar mundu 
komnir í héraðið. 

Þórður bað þá halda saman flokkunum öllum um daginn. 
Hafði hann þá svo mikið lið að orpið var á tólf hundruð manna. 
En hann reið upp í héraðið á njósn að vita hvað títt var. Reið 
hann þá upp á Gilsbakka og frétti þar að Kolbeinn hefði riðið 
norður á heiði. 

Gerði Þórður þá menn á njósn norður á Tvídægru en hann 
sat á Ferjubakka á meðan. En er þeir komu aftur segja þeir að 
setur væru þrennar í Skagafirði en kölluðu kyrrt allt annað, 
sögðu Kolbeinn hefði riðið norðan á njósn en engir höfðu til 
orðið aðrir. Þótti mönnum þar enn mjög sýnast hvatleiki Kol- 
beins að hann reið með svo fá menn að slíkum stórflokkum sem 
þar voru fyrir. 

En er Þórður frá þetta þá dreifði hann flokkunum. Fóru þeir 
Böðvar og Þorleifur þá heim en Þórður reið vestur í fjörðu og 
Sturla. 

Þóttust þá allir skilja, þeir er í þessari ferð höfðu verið með 
Þórði, að hann mundi verða hinn mesti höfðingi ef hann héldi 
sér heilum. Þótti og mönnum mikils um vert er hann hafði 
slíkum stórflokkum saman komið í svo fátækum sveitum. 

Fór Þórður nú heim á Mýrar. Sat hann þá heima um veturinn 
allt um jól fram. En að jólum bauð hann til sín öllum bestum 


144 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Teitur and his company turned around and rode south 
over Holtavörðuheiði to Borgarfjörður, where they met 
Þórður at Stafholt. Þórður rode the whole force to Ferjubakki 
and remained there. Böðvar Þórðarson then came out from 
Staðastaður and Þorleifur Þórðarson from Garðar and each of 
those two had large companies. 

On Michaelmas day Þórður held a meeting at Stafholt which 
Sturla, Þorleifur and Böðvar attended. Þórður demanded assis- 
tance from his kinsmen and their support on a campaign either 
to the North or South over the heath so that he could avenge his 
sufferings against one of their enemies. They replied that they 
did not want to aid him in waging war against others, but that 
they would ride to the assembly with him the next summer and 
help him to pursue a case there which would bring him hon- 
our. Þórður received this well and thanked them. He said that 
he would accept their proposal, even if it caused him more dif- 
ficulty. 

Þórður then rode down to Ferjubakki and had all his forces 
slumber under Þjóðólfsholt overnight. 

The next morning as the sun rose, Hákon returned from the 
district where he had been posted as a sentry. He said that he 
had spotted Kolbeinn Arnórsson during the night at Fljótstunga 
with thirty men. Everyone thought that now it was likely that 
large armies would be facing off in the district. 

Þórður then ordered the army to hold together for the whole 
day. He now had a great army: there were as many as 1,440 men. 
Þórður rode up to the district to seek out and know what news 
there was. He now rode up to Gilsbakki and discovered that 
Kolbeinn had ridden north up to the heath. 

Þórður sent scouts northwards up to Tvídægra, but himself 
remained at Ferjubakki. When these men returned, they report- 
ed that while there were three sentries posted in Skagafjörður, 
all else was quiet. They also noted that Kolbeinn had ridden 
from the North to gather intelligence, but no others had come. 
People thought that Kolbeinn had been overly hasty in riding 
against such a large army with so few men of his own. 


145 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


mönnum úr Vestfjörðum. Hafði hann þá veislu mikla á Mýrum. 
Strengdi Þórður þá heit og allir hans menn. Þórður strengdi þess 
heit að láta aldrei taka mann úr kirkju hverjar sakir sem sá hefði 
til við hann og það efndi hann. En er menn fóru í brott veitti 
hann mörgum mönnum gjafir. Voru þá allir meiri vinir hans 
en áður. 


146 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


On hearing this, Þórður disbanded his army. Böðvar and 
Þorleifur returned home while Þórður and Sturla rode to the 
Vestfirðir. 

Allthose who had participated in this campaign with Þórður 
now believed that he would become a great leader if he could 
keep himself away from harm. It was thought particularly esti- 
mable that he had been able to gather such a large army together 
from such impoverished districts. 

Þórður now went home to Mýrar and wintered at home until 
shortly before Christmas. At Christmas time, he invited all the 
best men from the Vestfirðir to a feast at Mýrar. Þórður and all 
his men made promises. Þórður promised that he would never 
had a man taken from a churchs sanctuary irrespective of what 
that person had done to him, and he would fulfill this pledge. As 
the attendees left, he gave them many gifts, and everyone was 
now in a state of more sincere friendship than they had been 
previously. 


147 


Tuttugasti kafli 


Þenna vetur var Þórður Bjarnarson í Görðum með Einari Orms- 
syni frænda sínum. Hann hafði verið með Órækju í Reykjaholti 
að drápi Klængs Bjarnarsonar. 

Ormur Bjarnarson reið með tólfta mann í Garða til Einars. 
Komu þeir þar síð um kvöldið í þann tíma er þeir Einar og 
Þórður ætluðu að ganga til baðs. Tóku þeir Ormur Þórð þar 
höndum. Leiddu þeir hann þá inn til stofu. Þórður varð við alla 
vega sem best og vasklegast og bauð fyrir sig allt það er honum 
sómdi. En þá er hann sá að Ormur vildi ekki annað hafa en líf 
hans þá beiddist hann prestsfundar. Og svo var gert. Eftir það 
var hann leiddur í ytri stofuna. Lagðist Þórður þá niður opinn 
og bað þá hyggja að hvort honum blöskraði nokkuð. Ormur 
fékk þá mann til að höggva hann. Sá hét Einar munkur. Eftir 
það reið Ormur heim austur á Breiðabólstað. 


148 


Chapter Twenty 


That winter, Þórður Bjarnarson was at Garðar with Einar 
Ormsson, his kinsman. He had been with Órækja at Reykholt 
when Klængur Bjarnarson was killed. 

Ormur Bjarnarson rode in a company of twelve men to Einar 
at Garðar. They arrived there late in the evening at the time when 
Einar and Þórður intended to go and bathe. Ormur and his men 
arrested Þórður and led him into the sitting room. Þórður be- 
haved best in all ways and offered in exchange for his life all that 
which would be honourable. However, when he saw that Ormur 
would not accept anything except for his life, he asked to meet 
with a priest. That was done. Afterwards, he was led into the 
outer room. Þórður then lay down on his back and asked them 
to watch to see if he blanched at all. Ormur then got a man to 
execute him. That man was named Einar munkur. After that, 
Ormur rode east to his home at Breiðabólstaður. 


149 


Tuttugasti og fyrsti kafli 


Það er nú að segja þessu næst að Tumi Sighvatsson undi eigi í 
Flateyju. Fór hann þá inn til Meðalfellsstrandar að finna Snorra 
prest að Skarði Narfason. Hann var manna auðugastur í Vest- 
fjörðum. Hann var og göfugur að ætt. Hann hafði verið alla ævi 
mesti ástvin Sighvats og Sturlu. Hann átti annað bú að Hólum 
á Reykjanesi. Voru þar fyrir synir hans, Bárður og Sigmundur. 

Tumi beiddi Snorra að taka við búi að Hólum til fardaga. 
Snorri lét það uppi ef hann fengi honum handsalamenn þá er 
varða vildu að hann tæki þar við jafnmiklu fé að vori. 

Tumi leitaði eigi eftir handsalamönnum en settist í búið 
að Hólum. Drifu þá til hans menn, Björn Dufgusson, Þorgeir 
stafsendi, Þorkell Einarsson dráttarhamar. 

Þenna vetur í móti jólum tók að fækkast með þeim Þórði 
Sighvatssyni og Ásbirni Guðmundarsyni. Gerðist Ásbjörn þá 
svo stór að hann vildi nær jafnast við hann sjálfan. Bað Þórður 
hann þá gera annaðhvort, hafa sig í burt eða vera í hófi. Ásbjörn 
kvað hann eigi þurfa að reka sig í burt en kvað það vel fyrir því 
að sénar mundu vera framkvæmdir Þórðar þegar er hann færi í 
brott, sagði og að sá mundi heita mestur maður þeirra ávallt er 
hann var með. 

Þorláksmessudag reið Ásbjörn í brottu og þeir þrír bræður, 
Grímur og Þorkell hnjóðhamar. Riðu þeir þá suður á Hóla. Tók 


150 


Chapter Twenty-One 


Next, we must report that Tumi Sighvatsson did not feel sat- 
isfied on Flatey. He went to Meðalfellströnd and visited Snorri 
Narfason the priest at Skarð. Snorri was the wealthiest man in 
the Vestfirðir and of distinguished lineage. He had been the 
best of friends with Sighvatur and Sturla his whole life. Snorri 
had another farm at Hólar on Reykjanes. At that place his sons 
Bárður and Sigmundur lived. 

Tumi asked Snorri if he could take over the farm at Hólar un- 
tilthe Moving Days. Snorri agreed to give it over to him through 
a handshake agreement on the condition that he receive an 
equal return of wealth in the spring. 

Tumi did not bother to fetch guarantors but immediately set 
himself up at Hólar. Now men flocked to him, including Björn 
Dufgusson, Þorgeir stafsendi, and Þorkell dráttarhamar Einars- 
son. 

This winter, around Christmas, a coolness arose between 
Þórður Sighvatsson and Ásbjörn Guðmundarson. Ásbjörn be- 
came so hubristic that he presented himself as almost Þórður's 
equal. Þórður told him to moderate his behaviour or get lost. 
Ásbjörn retorted that Þórður need not drive him away and that 
it would be well if Þórður realised how much of a nobody he 
would be without Ásbjörn, and that he would pledge himself 
always to the greatest man available. 


151 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Tumi þá við honum og var hann þar í góðu yfirlæti um jólin. 
Drifu þá að Tuma mjög margir menn aðrir. 

Um veturinn á níu vikna föstu reið Tumi heiman af Hólum 
norður til Hrútafjarðar. Tók Ásbjörn það upp fyrir honum að 
hann skyldi vinna nokkur stórvirki og kvað þá eigi mundu 
þykja minna um hann vert en Þórð bróður hans. Þeir voru ellefu 
saman, fyrst Tumi og Ásbjörn, Grímur og Þorkell bræður, Björn 
keegill, Bitru-Keli, Bárður, Einar Oddason, Húnbogi svínsbógur, 
Bergþór Snorrason, Vestliði Bassason. 

Tóku þeir þá það ráðs að þeir skyldu ríða norður á sveitir að 
nokkrum þeim mönnum er í sökum væru við Sturlunga. 

En er þeir komu í Hrútafjörð til Fögrubrekku þá spurði Björn 
kægill Tuma hversu ferð sú væri ætluð. 

Tumi segir að hann ætlaði að ríða norður á sveitir að bændum 
einhverjum. 

Birni kvað þykja lið lítið en hestakostur engi: Þætti mér ráð 
að þú værir eftir en létir oss ríða þangað sem þér líkaði, kvað þar 
hóflegt til hætta. 

Tumi lést ríða vilja. En þó kom þar að um síðir að hann varð 
eftir að Fjarðarhorni. Þeir spurðu hverju sætti. 

Því að fyrirmaðurinn mun látast, sagði hann. 

Það eitt mælti hann spameeli. En þar varð hann eftir í hlöðu. 

En þeir Ásbjörn og Björn riðu norður til Miðfjarðar til 
Línakradals á þann bæ er í Múla heitir. Þar bjó sá maður er 
Magni hét. Hann var löngum heimamaður með Kolbeini á 
Flugumýri. Hafði hann þar verið um jólin. En er hann fór heim 
gaf Kolbeinn honum einn hinn besta hest, grán að lit, og skyldi 
hann halda njósnum til Þórðar þegar ef hann hrærðist nokkuð 
úr Vestfjörðum. Þeir tóku hús á Magna og brutu upp hurð 
og gengu inn. En er Magni varð var við að ófriðarmenn voru 
komnir á bæinn leitaði hann út um laundyr. Þeir urðu varir við 
manninn er undan þeim fór en myrkt var í húsunum. Magni 
komst út og hljóp af túninu. En er hann var skammt kominn 
frá húsunum þá sáu þeir Björn hann og hlupu eftir honum. 
Björn kægill komst á þann hest grán er Kolbeinn hafði gefið 
honum Magna en þeir hlupu sumir eftir honum. Björn komst 
fyrir hann. En er Magni sá að hann mundi eigi undan komast þá 


152 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


On the mass day of Saint Þorlákur, Ásbjörn and his two 
brothers — Grímur and Þorkell hnjóðhamar — rode away. The 
brothers headed south to Hólar, where Tumi welcomed him. Ás- 
björn remained there in comfort over Christmas. At that time, a 
large number of other men had also flocked to Tumi’s side. 

Over winter, during the nine week fast, Tumi rode away from 
Hólar and went northwards to Hrútafjörður. Ásbjörn suggested 
to Tumi that he perform some great work so that men would 
not think less of him than his brother Þórður. They numbered 
eleven men together: Tumi, Asbjérn and his brothers Grimur 
and Þorkell, Björn keegill, Bitru-Keli, Bárður, Einar Oddason, 
Húnbogi svínsbógur, Bergþór Snorrason, and Vestlidi Bassason. 

They decided to ride north to those districts where lived 
some of the enemies of the Sturlungar. 

When they came to Fagrabrekka in Hrútafjörður, Björn 
kægill asked Tumi what the purpose of their journey was. 

Tumi replied that he wanted to ride into the northern dis- 
tricts to attack some of the householders there. 

Björn replied by saying that, in his opinion, they were of little 
strength, and lacked horses, so ‘I think it would be advisable if 
you remained behind and had us ride ahead to do your bidding, 
so that you do not come to any harm. 

Tumi said that he wanted to come, but the end of the matter 
was that he rode back to Fjardarhorn. Everyone else asked Bjorn 
why he had asked Tumi to turn back. 

He responded ‘because the leader of this mission shall die? 

This was the only prophecy Björn ever spoke, but there were 
many further bad omens to come on that journey. 

Asbjérn, Björn, and the others rode north to Linakradalur 
in Miðfjörður to a farm called Múli. At Múli there lived a man 
named Magni, who had been an attendant of Kolbeinns at 
Flugumyri for a long time and had stayed there over Christmas. 
When he left for home, Kolbeinn had give him an excellent 
horse, of grey hue, and he was instructed to inform Kolbeinn 
as soon as he set foot outside the Vestfirdir. They surrounded 
Magni’s farm before smashing down the door and entering. 
When Magni became aware that enemies had arrived at the 


153 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


snerist hann við. Hjuggust þeir Björn í móti og varð hvorgi sár. 
Björn hjó til hans í annað sinn og kom höggið fyrir ofan eyra á 
hálsinn og varð það mikið sár og banvænt. Eftir það tók Björn í 
fætur honum og sneri honum í loft upp og lagði sverði til hans 
og varð það lítið sár. Í því kom Ásbjörn að og spurði hví hann 
dræpi hann eigi. Hann kvaðst að hafa gert það er hann mundi. 
Ásbjörn gekk þá að honum og hjó af honum höfuðið. Síðan 
kom að Vigdís Markúsdóttir kona hans. Ásbjörn þerrði sverðið 
blóðugt á klæðum hennar en hún bað þeim margra fyrirbóna og 
bað guð hefna þeim skjótt sína mótgerð. 

Eftir það sneru þeir aftur og spurðu að njósnarmaður Kol- 
beins var á Torfustöðum. Sá hét Ásgeir og var kallaður Kollu- 
Geir. Riðu þeir þangað og brutu upp útidurahurð og hljóp 
Ásbjörn inn og bað kveikja ljós. Kollu-Geir hljóp upp og greip 
sinni hendi hvort, handsax og spjót, og lagði hvorutveggju senn 
til Ásbjarnar. Kom annað lagið í bringuna en annað í neðan- 
verða brynjuna. 

Ásbjörn mælti þá: Takið þér djöful þenna, hann vill vinna á 
mér. 

Ásgeir er tekinn og leiddur út. Ásbjörn hét þá á sína menn að 
nokkur skyldi til verða að drepa hann en engi varð til. Ásbjörn 
snaraði þá buklarafetil að hendi honum. Bað hann þá einhvern 
mann að halda en hann brá sverðinu og segir að hann skyldi láta 
höndina og hjó síðan og kom á handlegginn uppi við öxl. En 
sverðið renndi með beininu og skar úr allan vöðvann allt ofan 
í ölnbogabót. Var það allmikið sár. Ásbjörn vildi höggva annað 
en Björn bað hann láta vera. Var Ásgeir þá inn borinn og varð 
við sár sitt allhraustlega. Kom þar til svo mikil blóðrás að eigi 
varð stöðvað. Lést Ásgeir áður en þeir Ásbjörn riðu í burt. 

Þessa sömu nótt kom þeyr mikill og hlupu vötn fram og 
leysti árnar. Og er þeir Ásbjörn riðu vestur Hrútafjarðarháls sjá 
þeir tröll eitt mikið og fór það í svig við þá. Varð þeim ósvipt við 
en Ásbjörn hrakti þá þar um. En er þeir riðu inn að Brandagili 
sjá þeir eld mikinn brenna í fjarðarbotninum og varð þeim þar 
illt við. 

En er þeir Ásbjörn komu til Staðar í Hrútafjörð var flæður 
sævar. Var þá eigi reitt yfir vaðal. Var fjörðurinn eigi ruddur af 


154 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


farm he searched for a way out through a secret doorway. 
They became aware that the man had slipped the net, though 
it was dark in the house. Magni escaped and ran away from the 
compound. However, when Magni came a short distance from 
the house, Björn and the others saw him and chased after him. 
Björn kægill mounted the gray horse Kolbeinn had given to 
Magni while the others ran after him, pursuing on foot. Björn 
passed Magni and wheeled the horse around to face him. When 
Magni saw that he would be unable to escape, he turned towards 
them. Magni and Björn then began striking at each other but 
neither one left an injury on the other. Björn then thrust at 
him a second time and now cut hit him in the neck just above 
the ear: a great and fatal wound. Next, Björn grabbed Magni's 
legs, flipped him on his back, and impaled him with his sword, 
though that wound turned out only to be a small one. While 
this was going on, Ásbjörn came over and asked Björn why he 
had not simply killed him. Björn replied he was finished, but 
Ásbjörn stepped forward and decapitated him. Then Magni’s 
wife, Vigdís Markússdóttir came to them. Ásbjörn wiped his 
bloody sword on her clothes, and she spat a slew of curses at 
them and called on God to soon avenge the slaying. 

After this, they turned for home, but discovered that one of 
Kolbeinns sentries was posted at Torfastaður. This mans name 
was Ásgeir, though he was called Kolla-Geir. They rode there 
and broke down the outer door before Ásbjörn ran in and or- 
dered the fire lit. Kollu-Geir leapt up and grabbed his seax in 
one hand and spear in the other, and began thrusting with each 
of his arms at Ásbjörn. One blow hit him in the chest and an- 
other in the lower part of his byrnie. 

Ásbjörn then said: ‘seize this devil, he seeks to wound me! 

Asgeir was then arrested and led outside. Asbjérn ordered 
that one of his men should volunteer to kill Asgeir, but no one 
offered. Ásbjörn now wrapped the shoulder-strap from his buck- 
ler around Asgeir’s hand. Next, he ordered some man to hold it 
and he drew his sword, commenting that Asgeir should lose the 
hand before slicing and severing the arm at the shoulder. The 
sword rent the bone and muscle all the way down to the elbow. 


155 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


isum en árnar ófærar hið næsta. Bidu þeir þar lengi um daginn 
fjörunnar. En er á tók líða daginn vildu þeir fyrir hvern mun 
vestur yfir ána því að þeim þótti eigi örvænt nema eftir þeim 
mundi riðið. Ráða þeir nú til vaðlanna og hverfa aftur. Ríða þeir 
nú upp með ánni og finna hvergi þar er þeim þætti yfir fært. 
Ásbjörn eggjaði að þeir skyldu á ríða og kallaði þá raga og kvað 
ekki áræði með þeim. Björn kvað ána ófæra því að hún lá á 
bökkum uppi. En er þeim voru minnst vonir hleypti Ásbjörn 
út á ána en hesturinn missti þegar fótanna og rak þegar í kaf 
hvorttveggja. En er Ásbjörn kom upp var hann af baki og hélt 
sér i stigreipin. En þeir er á landi voru réttu að honum spjót- 
skaftið og er hann vildi þar til taka varð honum laus hesturinn. 
Drukknaði Ásbjörn þar og fannst eigi fyrr en um vorið eftir. 

Síðan riðu þeir förunautar til vöðlanna og komust þar yfir 
um nóttina við illan leik og fundu Tuma í Fjarðarhorni. Riðu 
þeir síðan vestur til Dala. Fór Tumi heim á Hóla. 


156 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


That was an almighty wound. Ásbjörn wanted to cut again but 
Björn asked him to let Ásgeir be. Ásgeir was then borne inside 
and dealt with his wound most manfully. There was so much 
blood loss and it could not be stymied. Ásgeir died and Ásbjörn 
and his companions rode away. 

That same night there was a great thaw and the water level in 
the lakes and rivers rose dramatically. As Ásbjörn and his com- 
panions rode west over Hrutafjardarhals, they saw a large troll 
cross the path in front of them. This made them feel uneasy, 
apart from Asbjérn who criticised their lack of courage. When 
they rode into Brandagil, they saw a great fire burning at the 
head of the fjord and they became still more uneasy. When As- 
björn and his companions came to Staður in Hrútafjörður, the 
sea was at flood-tide. At that time it was not possible to cross the 
ford on horseback. The fjord was not free of ice and the rivers 
were next to impassable. They waited for most of the day for the 
water level to drop. 

Nevertheless, as the day drew on, they wanted beyond all else 
to get west over the river because they thought it would not be 
unlikely if men rode after them. They now aimed to ford the 
river and turned back. They rode now up along the river but 
found no place where they could cross. Asbjérn urged them to 
ride across, calling them faggots and saying they lacked courage. 
Bjorn said the river was impassable 


[Here the text of Króksfjarðarbók begins anew] 


because it had burst its banks. But when they were least expect- 
ing it, Ásbjörn charged his horse out into the river but the horse 
immediately lost its footing and both were dragged beneath the 
surface. When Asbjérn resurfaced he had fallen off the horse’s 
back, though his feet remained in the stirrups. Those who had 
remained on dry ground lent out a spear shaft to him, but when 
he tried to grab it, he came loose from the stirrups. Ásbjörn 
drowned there and his corpse was not recovered until the fol- 
lowing spring. 


157 


Fig. 7. Sauðafell in Dalir - Sturla Sighvatsson’s home. Source: Wikime- 
dia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sau%C3%Boafell_o1. 


JP8- 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Now the band rode to the ford and only just managed to 
crossed it during the night and found Tumi at Fjarðarhorn. They 
rode west to Dalir, and Tumi went himself from there to Hólar. 


159 


Tuttugasti og annar kafli 


Þenna vetur hinn sama eftir jól bjó Þórður ferð sína vestan af 
Mýrum og fór norður til Ísafjarðar en hann sendi Hrafn Odds- 
son og Svarthöfða suður til Dala að segja vinum sínum að hann 
ætlaði að ríða norður til Skagafjarðar. 

Í þenna tíma tók að sækja svo mjög að Kolbeini unga það 
mikla mein er hann tók eftir Örlygsstaðafund. Það sótti hann 
svo fast að hann varð löngum banvænn af. 

En þenna hinn sama vetur stefndi hann fjölmennan fund í 
Geldingaholti. Komu þar til allir hinir stærstu bændur í Norð- 
lendingafjórðungi. Bauð Kolbeinn bóndum tvo kosti, talaði 
langt erindi og sagði deili á um vandræði þeirra Þórðar. Taldi 
þá upp mannalát þau er hvor þeirra hafði fengið fyrir öðrum. 
Kveðst þann kost vilja bjóða þeim annan að fara utan og gefa 
Þórði upp ríki öll og bæta honum svo föður sinn og bræður: 
Munuð þér þá verða að eiga yðvart mál á hans miskunn. Varir 
mig að yður mun Þórður gefast vel fyrir því að þá gafst Þórður 
mér best er eg hætti mest mínum hlut undir hann. Voruð þér þá 
og vinir, Skagfirðingar og hann. 

Þeir kváðust þenna kost eigi vilja og kváðu þar tvennt til vera 
það er fyrir beit: Annar sá að við viljum öngum þjóna öðrum 
en þér meðan er þú lifir en hinn er annar að Þórði munum vér 
þykja hafa gert svo miklar sakir við sig að vér munum ekki bera 
mega þær refsingar er hann leggur á oss. 


160 


Chapter Twenty-Two 


This same winter, after Christmas, Þórður departed Mýrar 
and travelled north to Ísafjörður. He sent Hrafn Oddsson and 
Svarthöfði to Dalir to let his friends know that he intended to 
ride north afterwards to Skagafjörður. 

At that time, the great wound that Kolbeinn had suffered af- 
ter the Battle of Örlygsstaðir began to pain him so greatly that 
he felt he was at death’s door. 

This same winter he summoned a meeting of the people at 
Geldingaholt. All the biggest farmers in the Northern Quarter 
came there to him. Kolbeinn offered the farmers two choices 
and delivered a long speech discussing the troubles between 
Þórður and them. He mentioned then the loss of men, which 
each of them had inflicted upon the other. Kolbeinn said that he 
wanted them to choose one of two alternatives. The first option 
was that he would go abroad and give up to Þórður his whole 
domain and so compensate him for his father and brothers, and 
‘you would then be obliged to have your affairs at his mercy. I 
am aware that Þórður will prove good to you, because Þórður 
proved best for me when I depended on him most. You were 
also friends then, the Skagfirdingar and him? 

They responded that they would never accept this alternative 
for two reasons: ‘one is that we shall serve no-one other than you 
for as long as you live, and the other is that Þórður will consider 


161 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Kolbeinn sagði þann kost vera annan að þér haldið setum 
það sem eftir er vetrar, einni í Skagafirði, annarri í Vatnsdal, 
þriðju í Víðidal, væri og uppi almenningur þegar er sú njósn 
kemur sem líklegt væri að Þórður sé nokkur í nánd þeim. 

Bændur kváðust þenna kjósa mundu hvað sem þá kostaði að 
þeir héldu sér saman. 

Þá mælti Kolbeinn til Þorsteins Hjálmssonar, sagði að hann 
vildi senda hann til Þórðar að leita um grið fram til þings. Þor- 
steinn kveðst eigi þá ferð mundu undir höfuð leggjast ef hann 
fengi til fleiri dugandi menn með honum. Kolbeinn bað hann 
kjósa mann með sér. Þorsteinn kveðst kjósa mundu Eyvind 
bratt stýrimann. Kolbeinn kvað svo vera skyldu. 

Gengu þeir þá á tal þrír samt. Bað Þorsteinn að Kolbeinn 
skyldi gera fyrir guðs sakir að gefa honum nokkuð sættarefni að 
flytja til Þórðar. Kolbeinn kveðst vildu að hann flýtti jafnsætti. 
Þorsteinn sagði að Þórði mundi það eitt þykja jafnsætti að hann 
tæki eignir sínar allar. Kolbeinn kveðst allar að lögum fengið 
hafa og kveðst öngvar láta mundu fyrir dóma fram. 

Eftir það riðu þeir Þorsteinn og reið Kolbeinn á leið með 
þeim til Jökulsár. 

Þá spurði Þorsteinn Kolbein ef Þórður væri kominn á leið 
með flokk úr Vestfjörðum ef Kolbeinn vildi nakkvað auka boðin 
og yrði þeim flokki þá heldur hnekkt en áður. 

Kolbeinn kvað Þorstein heyrt hafa tal þeirra bónda á 
fundinum og sitt en hversu sem með oss fór þá vil eg á það hætta 
að gefa Þórði frænda mínum upp allan Norðlendingafjórðung 
og ráðast frá með öllu. Vil eg að allir menn hafi þá frið, lífs grið 
og lima. 

Þorsteinn bað hann segja Eyvindi þetta mál er hann var 
undan fram riðinn. 

Kolbeinn kvað það öngu skipta hvort þetta vissu fleiri menn: 
Austmenn eru oft skjótorðir en eg vil þetta því að einu bjóða eða 
uppi láta að þú sjáir að vér höfum ófrið í annan stað. 

Riðu þeir þá þar til er þeir komu vestur í Dali. Fengu þeir þá 
brátt njósn af að Þórður var vestan kominn. Fundu þeir Þórð að 
Skarði og gengu þeir Þorsteinn á tal. Bar Þorsteinn fram orð- 
sending Kolbeins bæði um grið og sættir. Þórður kveðst engi 


162 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


us to have harmed him so much that we will receive such retri- 
bution from him as we will be unable to endure’ 

Kolbeinn now told them that the second option was that they 
were to post sentries for the rest of winter: one party in Skaga- 
fjörður, another in Vatnsdalur, and a third in Viðidalur, and al- 
ways be ready to go immediately if intelligence was received that 
Þórður was likely to be somewhere near them. 

The householders responded by saying that they would all 
hold to this condition, whatever the cost. 

Next, Kolbeinn told Þorsteinn Hjálmsson that he would send 
him to Þórður to negotiate a truce until the assembly. Þorsteinn 
said that he would only go if Kolbeinn provided other good 
men to accompany him on the journey. Kolbeinn asked him to 
choose which man he wanted as a companion. Þorsteinn said 
that he would choose Eyvind bratt— a captain — and to this 
Kolbeinn agreed. 

Then the three of them had a talk together. Þorsteinn asked 
Kolbeinn for God's sake to propose terms of reconciliation 
which he could convey to Þórður. Kolbeinn responded that he 
wanted to propose a peace settlement that would be of equal 
benefit to both sides. Þorsteinn replied that Þórður would only 
agree to a settlement that returned to him all his patrimony. Kol- 
beinn retorted that he had gotten all of that property legally and 
would not surrender them to anyone without a legal judgment. 

Now Porsteinn and his companion rode off and Kolbeinn ac- 
companied them on the way to Jökulsá. 

Þorsteinn inquired of Kolbeinn what concessions he would 
make if Þórður had an army with him from the Vestfirðir and 
needed to be prevented from attacking. 

Kolbeinn replied that Þorsteinn had heard what had been 
said at the meeting with the householders, ‘but’ he said ‘irre- 
spective of what was decided there, I will offer to surrender the 
whole of the Northern Quarter to my kinsman Þórður, though 
I would ask in return that Pordur grant mercy to those living 
there and guarantee safety to them of life and limb’ 

Porsteinn asked if he could tell Eyvind when Kolbeinn rode 
away from them. 


163 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


grið vilja, sagði og að hann vildi í öngra manna dóm leggja eignir 
sínar eða mannaforráð í Eyjafirði. Þeir Þorsteinn og Eyvindur 
þóttust þá skilja, að Þórður mundi ætla sér að ríða norður á 
sveitir, af viðurbúnaði þeirra. Urðu þeir og þess varir að Sturla 
mun þá og í ferð verða með Þórði. Lét Þorsteinn þá uppi öll þau 
boð er Kolbeinn bauð fremst. Eyvindur kveðst ekki þetta kunna 
að segja og kveðst eigi þessi boð heyrt hafa. Þorsteinn bauð eið 
sinn á ef Þórður vildi þá heldur trúa. Þórður gerði þá ráð sín og 
vinir hans. Lögðu margir gott til. Tók Þórður það af að hann 
seldi grið fram um páskaviku en játaði sættum, skyldi og þess 
vera skyldur að gera Þórði mann norðan um langaföstu ef hann 
vildi þessi sættarboð halda, svo og ef nokkur efni væru í. 

Þorsteinn reið nú norður til móts við Kolbein en Þórður fór 
vestur í fjörðu. 

En er Þorsteinn kom norður og bar upp erindi sín fyrir Kol- 
beini, nú kveðst Kolbeinn það aldrei mælt hafa að gefa Þórði 
upp Norðlendingafjórðung. Þorsteinn kveðst ekki annað flutt 
hafa en það sem Kolbeinn bauð honum hver raun sem til væri 
ger við hann. 

Tók Kolbeinn þá grið fram um páskaviku en vildi ekki þá 
sætt er Þorsteinn hafði boðið Þórði af hans hendi. 

Reið Þorsteinn við þetta vestur heim og líkaði stórilla og 
kveðst aldrei síðan skyldu fara með sættarboðum af Kolbeins 
hendi. Gerði hann þegar mann vestur til Þórðar og sagði honum 
hvað títt var. En er þetta fréttist mæltu menn allmisjafnt til Þor- 
steins. 


164 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


However, Kolbeinn responded that there was nothing to gain 
from anyone else knowing this, and he said Norwegians are of- 
ten loose-lipped, and I only want you to make this known or of- 
fer this ifit is apparent to you that we shall be ravaged by warfare 
otherwise. 

Þorsteinn and Eyvind now rode west until they arrived in 
Dalir. They were soon told that Þórður had arrived from the 
west. They met Þórður at Skarð, and he and Þorsteinn began 
conversing. Þorsteinn presented Þórður with Kolbeinn’s offer of 
both a truce and settlement. Þórður replied that he would nei- 
ther agree to a truce nor would he allow custody of his property 
and authority in Eyjafjörður to be determined by any man. From 
this, Þorsteinn and Eyvind were able to discern that Þórður was 
planning to attack the North, and they discovered that Sturla 
intended to accompany Þórður on this campaign. Þorsteinn 
mentioned the concessions that Kolbeinn had offered. Eyvind 
stated that he could not confirm Kolbeinn had sanctioned such 
an offer. Porsteinn said that he would swear an oath concerning 
the truth of the offer if it would convince Þórður of his sincer- 
ity. bordur then kept his own counsel and that of his friends. 
Many were in favour of accepting the offer. He decided to agree 
to a truce over Easter week and accept the settlement offered by 
Þorsteinn. Kolbeinn was to send a messenger to Þórður during 
the long fast to notify him whether or not the agreement would 
be honoured. 

Porsteinn then rode back north to meet Kolbeinn, while 
Þórður returned to the Vestfirðir. 

When Porsteinn returned north and reported back concern- 
ing his errand, Kolbeinn denied that he had ever said he would 
give up the Northern Quarter to Þórður. 

Þorsteinn stated that he had never offered anything to Þórður 
other than that which Kolbeinn had given him permission to 
everyone who asked him. 

Kolbeinn agreed to a truce over Easter week, but refused to 
fulfil the settlement that Þorsteinn had offered Þórður on his 
behalf. 


165 


Fig. 8. Snorralaug at Reykholt — the home of Snorri Sturluson. Source: 
Wikimedia, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/s/5c/ 
Snorralaugio.JPG. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


On hearing this, Þorsteinn rode west to his home. Þorsteinn 
was extremely dissatisfied and said that he would never again 
offer to negotiate a settlement on Kolbeinn’s behalf. Porsteinn 
immediately sent a man west to Þórður to tell him how things 
stood. 

When this news arrived, men thought most unfavourably of 
Porsteinn. 


167 


Tuttugasti og þriðji kafli 


Um vorið í páskaviku átti Kolbeinn fjölmennan fund. Komu þar 
til Eyfirðingar. Sagði Kolbeinn þá öllum vinum sínum að þeir 
skyldu svo við búast að hann mun ríða vestur á sveitir þegar eftir 
páskaviku. Stefndi hann Eyfirðingum norðan að nefndum degi 
til móts við sig. 

Kom norðan Hallur af Möðruvöllum, Þorvarður Þórðarson 
úr Saurbæ, Þorvarður Örnólfsson úr Miklagarði, Guðmundur 
Gilsson undan Hvassafelli. En er þeir komu vestur í Skagafjörð 
þá var þar lið saman dregið. 

Réðust þeir þá til ferðar með Kolbeini Brandur Kolbeinsson 
frá Stað, og Broddi Þorleifsson mágur hans. Riðu þeir þá með 
flokkinn vestur til Langadals. Voru þar þá menn upp teknir 
og svo allt vestur til Miðfjarðar. Reið Kolbeinn þá vestur til 
Hrútafjarðar til Staðar og þar áðu þeir og höfðu þá þrjú hundruð 
manna. 

Skipti Kolbeinn þá í tvo staði liði sínu. Setti hann höfðingja 
yfir aðra sveitina Brand Kolbeinsson og Brodda Þorleifsson. 
Riðu þeir til Laxárdals. Bað hann þá fara hermannlega og muna 
Vatnsdalsför. Var þá nefndur til Sturla Þórðarson að þeir skyldu 
hann drepa ef þeir næðu honum og Björn drumb Dufgusson. 

Kolbeinn lýsti því að hann mundi ríða með sína sveit að 
Tuma Sighvatssyni á Reykjahóla og skyldu þeir finnast í Gils- 
fjarðarbotni þá er þeir riðu norður aftur. 


168 


Chapter Twenty-Three 


In the spring, during Easter week, Kolbeinn held a large meet- 
ing. The Eyfirðingar attended this. Kolbeinn then told all his 
friends that they should prepare themselves to ride to the west- 
ern districts immediately after Easter week. He summoned the 
Eyfirðingar from the north to meet with him on a named day. 

From the north came Hallur of Möðruvellir, Þorvarður 
Þórðarson of Saurbær, Þorvarður Örnólfsson of Miklagarður, 
and Guðmundur Gilsson from Hvassafell. When they came 
west to Skagafjörður, the army was pulled together. 

Brandur Kolbeinsson from Staður and Kolbeinn’s brother- 
in-law Broddi Þorleifsson rode to meet with Kolbeinn for his 
journey. They now rode west with the army to Langadalur. Men 
continued joining the army all the way west as far as Miðfjörður. 
Kolbeinn rode now west to Staður in Hrútafjörður and when 
they counted the army there they found that it numbered 360 
men. 

Kolbeinn next divided his army into two companies. Brandur 
Kolbeinsson and Broddi Þorleifsson commanded one of these 
and they rode to Laxárdalur. He ordered them to go raiding to 
avenge the attack on Vatnsdalur, and it was strongly enjoined on 
them that they should kill Sturla Þórðarson and Björn drumbur 
Dufgusson if they laid hands on them. 


169 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


En er þeir riðu yfir vöðla á Hrútafirði þá sáu menn reið þeirra 
fyrir vestan fjörðinn. Hljópu menn þá vestur til Dala og svo 
vestur til Saurbæjar. 

Fór þá Sturla vestur til eyja en Böðvar frá Hvoli og Þorgeir 
stafsendir og Hallur úr Tjaldanesi fóru yfir á Hóla og sögðu 
Tuma að ófriðar var von. 

Tumi brá við skjótt og lét setja fram skip og fékk þar menn til 
gæslu að eigi skyldi uppi fjara. En Björn Dufgusson kægil sendi 
hann inn í Króksfjörð og Þorkel Árnason og Halldór barm. 
Skyldu þeir þar halda hestvörð. 

Þeir riðu á bæ þann er að Tindum heitir. Þar bjó þá Þórður 
Gilsson. Þaðan máttu þeir sjá inn fyrir Króksfjarðarmúla. Héldu 
þeir þar vörð. 

Nú verður þar til að taka er fyrr var frá horfið að Kolbeinn 
reið út með Hrútafirði. Og er hann kom í Bæ til Torfa þá hljóp 
Gils son hans út og vildi gera njósn nábúum sínum. En þeir Kol- 
beinn sáu hann og riðu þeir eftir honum. Gegnir Illugason kom 
fyrst að honum og lagði þegar í gegnum hann. Þar lést Gils. Þótti 
þetta verk allillt því að þeir feðgar voru vandlega saklausir. 

Þeir Kolbeinn riðu það kveld í Bitru og tóku þar alla bæi um 
nóttina. En um morguninn eftir riðu þeir til Kleifa og fengu þar 
sannar fréttir að njósn var allt gengin fyrir þeim á Reykjahóla. 
Þá sögðu margir að eigi mundi ríða þurfa lengra og báðu að 
aftur væri horfið, kváðu Tuma eigi mundu heima vera. Kolbeinn 
kvað ríða skyldu allt að einu, sagði Tuma heima mundu ef hann 
væri feigur. 

Riðu þeir þá út með Gilsfirði. Þá bjó í Garpsdal Gunnsteinn 
Hallsson og Vigfús son hans. Þeir Kolbeinn létu þar alla hluti í 
friði en hvergi annars staðar og renndu menn grunum á fyrir 
hvað þetta var. 

Annan dag viku riðu þeir í Gilsfjarðarmúla og þar særðu þeir 
til ólífis Jón son Halls Hallssonar. 

Þeir riðu í Garpsdal og gerðu þar engar óspektir en þar létu 
þeir eftir nær sex tigu manna. 

Þeir komu á Gróstaði. Þá mælti kona sú er Helga hét Jóns- 
dóttir einmæli við Kolbein. Eftir það hreykti hann hestinn og 
kvað konuna vel segja. 


170 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Kolbeinn then proclaimed that he would ride with his con- 
tingent to Reykjahólar where Tumi Sighvatsson was, and that 
they should rendezvous at Gilsfjarðarbotn when they were to 
return north. 

As they rode over the ford at Hrútafjörður, men now saw 
them riding west from the fjord. People then ran west to Dalir 
and also to Saurbær. 

Sturla thus went out to the islands, as did Böðvar of Hvál. 
Þorgeir stafsendi and Hallur of Tjaldanes went over to Hólar 
and told Tumi that war was expected. 

Tumi immediately prepared defences and he had a ship 
launched and instructed men to ensure that it was not beached 
when the tide went out. Concurrently, he sent Björn kægil 
Dufgusson, Þorkell Árnason, and Halldór barm into Króks- 
fjörður. They were to hold a mounted guard. 

They rode to the farm which is called Tindar. At that time, 
Þórður Gilsson lived there. From there they were able to see be- 
yond Króksfjarðarmúli. They held their watch. 

Now we must take up where we left off before with Kolbeinn 
riding out along Hrútafjörður. When he came to Torfis place 
at Bær, his son Gils ran out, intending to warn his neighbours. 
However, Kolbeinn and his men saw him and rode after him. 
Gegnir Illugason reached him first and immediately stabbed 
him. There Gils died. This was thought an utterly evil deed be- 
cause father and son were complete innocents. 

Kolbeinn and his companions rode that evening to Bitra and 
took over the farm overnight. During the morning after they 
rode to Kleifar and got there reliable intelligence that news of 
their coming had gone ahead to Reykjahólar. At that, many said 
that there would be no point riding any longer and asked to turn 
back because Tumi would not be at home. Kolbeinn said they 
were all to ride as one and that Tumi would be home if he was 
fated to die. 

They rode along Gilsfjörður. At that time, Gunnsteinn Halls- 
son and his son Vigfús lived at Garpsdalur. Kolbeinn left eve- 
rything there untouched, but nowhere else, and people were 
suspicious as to what the reason for this was. 


171 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þeir fundu fyrir Króksfjarðarmúla Halldór hornfisk og 
Ingiríði konu hans og Ólaf Brandsson. Gísli Barkarson reið 
fyrir. Hann bað Halldóri griða og kvað hann frænda Vigfúss. 
Kolbeinn spurði hann hvar njósnarmenn Tuma væru. Halldór 
kvað þá vera að Tindum og munu feigir, sagði hann. 

Þeir lustu Ólaf með öxi. 

Veður var kafþykkt og drífanda og mátti skammt sjá. 

Að Tindum í Króksfirði voru njósnarmenn Tuma með hest- 
vörð, þeir Björn kægill og Halldór barmur, Þorkell Árnason. 
Þeir sváfu í skála og voru vaktir er þeir Kolbeinn riðu í tún og 
komust út. Hljóp Björn inni á hestinn og reið út og i fjall upp og 
reið í dý og lét þar hestinn og rann þeim hvarf. Halldór komst 
seint á bak. Var hann veginn við húsin sjálf en Þorkell Bitru-Keli 
komst upp í tindinn og varðist þar drengilega. Þá komu sumir 
á bak honum í skarðið og vógu hann þar. En er Björn hugði að 
flokkurinn mundi um riðinn sneri hann úr fjallinu og ætlaði til 
skips er hann vissi að flaut undir bökkunum niðri. Hann hljóp í 
hendur þeim og tók Bersi Tumason hann. Þá kom Kolbeinn að, 
spurði hver þar væri. Þá var Björn kenndur. Kolbeinn bað drepa 
hann. Óttar snoppulangur vó hann. 

Þá riðu þeir til Kambs og þá Magnús grið af orðum Halls af 
Möðruvöllum. 

Ríða þeir þá fram í Króksfjörð til Bæjar. Þar bjó sá maður 
er Steinn hét og var Arason. Ari hét son hans og var hann nær 
tvítugum manni. Þeir feðgar sátu í stofu og gekk Ari Steinsson 
út er hann heyrði gnýinn og talaði við Hall Jónsson. Þá hljóp 
að Þorvarður matkrákur og hjó á höndina og í sundur hand- 
legginn uppi í aflvöðvanum. Ari gekk inn og ristu konur klæði 
af honum. Steinn faðir hans sat öðrum megin í bekk og hafði 
lagið hendur á víxl á kné sér. Þá kom Matkrákur í stofuna og hjó 
með sverði á báðar hendurnar og af aðra en önnur loddi við og 
varð aldrei nýt. 

Síðan riðu þeir á Gillastaði og þar bjó Halldór Einarsson. 
Hann hljóp til vopna er hann heyrði gnýinn af reiðinni og brá 
sverði en þeir særðu hann til ólífis. Þaðan riðu þeir til Reykja- 
ness. 


172 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


On Monday they rode to Gilsfjarðarmúli where they wound- 
ed Hallur Hallsson son Jón to death. 

They went to Garpsdalur and did no damage. There they left 
around sixty men. 

They came to Gróstaður. Then that woman who is named 
Helga Jónsdóttir sought a one-on-one conference with Kol- 
beinn. After that he spurred the horses on and said the woman 
had spoken well. 

Before Króksfjarðarmúli they met Halldór hornfisk, his wife 
Ingiríði, and Ólafur Brandsson. Gísli Barkarson rode at the 
front. He asked that Halldór be left in peace and said that he was 
a kinsman of Vigfús. Kolbeinn asked him where Tumi's scouts 
were. 

Halldor said then that they were on Tindar and were doomed 
to die. 

They hit Olafur with an axe. 

It was misty and sleeting, so it was only possible to see a short 
distance. 

At Tindar in Króksfjörður, Tumis scouts were keeping watch 
on horseback, these were: Björn keegill, Halldór barmur, and 
Porkell Arnason. They slept in the hall but were awakened when 
Kolbeinn and his men rode into hayfield and fled. Björn leapt on 
a horse inside and rode out and up to the mountain. However, 
he got caught in a swamp, losing the horse there before running 
out of their sight. Halldór was slow mounting. He was killed 
by the house itself. Þorkell Bitru-Keli made it to the mountain 
peak and defended himself there bravely. Then some came up 
behind him on the mountain pass and they killed him there. 
When Björn thought that the company would ride away, he 
turned from the mountain and intended to head for the ship 
which he knew was afloat beneath the ridge. He ran right into 
them and Bersi Tumason seized him. Then Kolbeinn came there 
and asked who this was. Then it became known this was Bjorn. 
Kolbeinn ordered him killed. Ottar snoppulangur slew him. 

From there they rode to Kamb where Magnus received mer- 
cy due to Hallur of Modruvellir’s advocacy. 


173 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


They then rode further into Króksfjörður to Bær. There lived 
that man who was named Steinn Arason. His son was named 
Ari and he was nearly twenty years old. Father and son were sat 
in the sitting room, but Ari Steinsson went out when he heard 
the thump of hooves and spoke with Hallur Jónsson. Then Þor- 
varður matkrákur leapt at him and struck his hand, rending the 
arm up to bicep. Ari went inside and the women cut his clothes 
oft him. Steinn, his father, sat on the other side of the living 
room on a bench and had his hands lay crosswise on his knees. 
Then Matkrákur came into the sitting room and struck both his 
hands with a sword and so that one was cleaved off and the other 
became permanently paralysed and so useless. 

Next they rode to Gillastaðir where Halldór Einarsson lived. 
He grabbed his weapons when he heard the noise of riders and 
drew his sword but they wounded him to death. From here they 
rode to Reykjanes. 


175 


Tuttugasti og fjórði kafli 


Á Hólum var það tíðinda þá er þeir Þorgeir komu með njósnina, 
sendi Tumi þá Björn á njósn. Hann lét og flota skipi miklu er 
þar var og ætlaði þar á að ganga ef tóm yrði til. Þar var kominn 
Böðvar Oddason og Þórálfur Kolbeinsson með honum og voru 
þeir þá farnir út á Miðjanes. Sendi Tumi þá eftir þeim og fóru 
þeir aftur á Hóla. 

Þar var margt manna fyrir og gengu þeir til matar um 
kveldið. Voru menn á húsum uppi á verði, Árni Snorrason og 
Þorsteinn djákni tittlingur. En er þeir höfðu matast um hríð þá 
kallaði Árni að menn riðu innan hjá Miðhúsum. Og er þeir riðu 
innan frá Miðhúsum þá voru menn úti á Hólum og þrættu um 
hvort vera mundi fénaður eða mannareið. Sýndist þeim er feigir 
voru að fénaður væri en konur sögðu að mannareið var. Þetta 
var týsdag fjórum nóttum fyrir Jónsmessu biskups. Tumi kvað 
þá Björn mundu þar fara. Þá var kallað að fleiri væru mennirnir. 
Tumi kvað þar mundu vera Króksfirðinga er hann hafði þangað 
stefnt. Þá var kallað að ófriður væri og sagt að sumir væru 
komnir til Kjarrbólagarðs en sumir á skeiðið. Þeir Tumi hljópu 
þá upp og út. Urðu þeir Tumi eigi fyrr búnir brott af bænum en 
hinir komu hið neðra gegnt Hólum en sumir innan að garði, 
sumir til skips en sumir af vellinum. Sumir hljópu til kirkju og 
fóru sundurlaust nær sér hver. Bárður Snorrason er kallaður 
var Skarðsprestur komst skammt af vellinum. Var hann veginn 


176 


Chapter Twenty-Four 


When Þorgeir and his companions brought news to Hólar, Tumi 
posted Björn and some others out as sentries. He had a large 
ship put out to sea, thinking to use it to escape if he had the op- 
portunity. Böðvar Oddason and Þórálfur Kolbeinsson had come 
there with him but they then travelled on to Miðjanes. Tumi 
sent for them then and they returned to Hólar. 

There were many men there and they went to eat in the even- 
ing. Árni Snorrason and the deacon Þorsteinn tittlingur were 
in the house during the meal. After they had been eating for a 
while, Árni called out saying that men were riding by Miðhús. 
When they had ridden past Miðhús, men came outside at Hólar 
and they were concerned whether this would be cattle or horse- 
men. Those who were doomed to die thought they were cat- 
tle but the women said they were horsemen. This was Tuesday, 
four nights before the mass of Bishop Jón. Next Tumi said those 
travelling there were Björn and his men. Then someone shouted 
out that these were many men. Tumi said they would be the 
Króksfirðingar who he had summoned to him. Then someone 
called out that these were enemies and that some were heading 
for Kjarrbólagarður and some towards the path on the ridge. 
Tumi and the others leapt up and out. Tumi and his men did not 
make it beyond the farmyard as some were riding beneath them 
right across from Hólar and some had reached the yard. Some 


177 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


skammt frá stöðli. Hann hafði leiddan inn hjá sér hest sinn og 
réð til þrisvar á bak að hlaupa, er hann var manna best hestfær, 
og komst öngvan veg upp. Hann hafði fengið á Örlygsstöðum 
tólf sár en nú þrettánda áður hann lést. Guðmundur biskup 
hafði vígðan hann til messudjákna. 

Og er hann var nývígður tók biskup hendi sinni í höfuð 
honum og mælti: Ekki mun þig, son minn, saka í höfuðið. 

Og var það svo. Hann var særður þrettán sárum og kom ekki 
í höfuðið. Stefán Bjarnarson vann á honum. Skammt þaðan var 
tekinn Böðvar frá Hvoli. Og kom fyrst að honum Þorsteinn 
göltur Illugason og tók Böðvar annarri hendi um háls honum 
en annarri milli fótanna og skaut honum að höfði í keldu eina. 
Þá kom að Ásbjörn Illugason og lagði hann með spjóti til bana 
og fleiri unnu þeir á honum. Þórálfur Kolbeinsson var særður 
til ólífis skammt þaðan í frá og fékk hann komist heim. Þorgeir 
stafsendir var þar fundinn ofan í mýrina og kom Ögmundur 
vandræðamágur eftir honum og hjó Þorgeir á bæði lærin áður 
hann komst af baki og varð hann ekki sár. Síðan komu fleiri að 
og sóttu hann en hann hjó sem hann horfði. Þeir unnu þó fleiri 
á honum en Ögmundur bar sér vígið. Grímur son Guðmundar 
Sólómonssonar var særður til ólífis skammt frá Biskupsbrunni 
og skreið hann í brunninn um nóttina og var heim færður um 
morguninn og fékk alla þjónustu. Árni Snorrason komst lengst 
í mýrarnar. Og var hann þar veginn og höfðu þeir heim höfuð 
hans með sér. Hjálmur af Víðivöllum og Ásgrímur Ormsson 
og Stefán tóku Tuma höndum og var hann lítt sár Stefán þessi 
var bróðir Þórarins balta og fluttu hann heim. Var hann lagður 
undir kirkjugarð. Þorkell dráttarhamar var þar fyrir, frændi 
hans, og gáfu þeir honum grið. 

Kolbeinn var í stofu þá er Tumi kom heim. Gekk hann þá út 
til kirkjugarðsins. 

Tumi settist upp og bað sér griða og bauð utanferð sína og 
það er Kolbeinn vildi þiggja. 

En Kolbeinn þagði og allir aðrir um hríð. Skagfirðingar báðu 
hann hafa slík grið sem bræður hans höfðu haft á Örlygsstöðum. 

Þá mælti einn maður: Ekki mun þurfa um sættir að leita. 


178 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


of Tumi's men ran to the ship, some from the field, some ran to 
the church, and nearly everyone in the group scattered. Bárður 
Snorrason — known as the priest of Skarð — came a little way 
from the field. He was killed a little way from the milking shed. 
He had brought his horse close to him and tried three times to 
get onits back, but despite being an excellent horseman he could 
not mount. He had received twelve wounds at Örlygsstaðir and 
now got his thirteenth before he died. Bishop Guðmundur had 
ordained him as a mass deacon. 

When Bárður was newly consecrated, the bishop placed his 
hand on his head and said ‘my son, your head will never be in- 
jured. 

And that prophecy was fulfilled. Bárður was wounded 
thirteen times but none were on his head. Stefán Bjarnarson 
executed him. Not far from there, Böðvar of Hvál was caught. 
Þorsteinn göltur Illugason reached him first, grabbing his neck 
with one hand and between the legs with the other before 
throwing him head first into a bog. Then Ásbjörn Illugason 
arrived and stabbed him to death with a spear along with 
many others who put wounds on him. Þórálfur Kolbeinsson 
was mortally wounded a short distance away, even though he 
reached the house. Þorgeir stafsendi was found in the swamp 
and Ögmundur vandræðamágur chased after him and hit 
Þorgeir on both thighs before he dismounted, but he was not 
wounded. Then many others arrived and began to attack him 
and struck at those he could see. However, the many were 
able to wound him and Ögmundur ended up killing him. 
Guðmundur Sólómonssons son Grímur was mortally wounded 
near to Biskupsbrunnur and he crawled into the spring during 
the night and was carried home during the morning and given 
the last rites. Árni Snorrason lasted longest in the swamp. 
However, he was killed there and they brought his head home 
with them. Hjálmur of Víðivellir, Ásgrímur Ormsson, and 
Stefán — the brother of Þórarinn balti — seized Tumi (who was 
only slightly wounded) and dragged him home. He was taken to 
the churchyard. Þorkell dráttarhamar, his kinsman, was already 
there and they had granted him mercy. 


179 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Kolbeinn gekk þá frá og kvaddi til Þórarin grautnef að vega 
að honum. 

Tumi skriftaðist og mæltist vel fyrir. Síðan var hann leiddur 
suður frá kirkjugarði og höggvinn. Kastaði hann sér niður áður 
hann var veginn. 

Kolbeinn var á Hólum um nóttina og rændu þeir hrossum og 
lausafé öllu. Riðu síðan brott eftir það og til Kleifa. Prestar tóku 
lík Tuma er hann var veginn og unnu því. 


180 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Kolbeinn was in the sitting room when Tumi came home. He 
went then out to the churchyard. 

Tumi was on the ground and begged for mercy, offering to 
leave Iceland and grant whatever else Kolbeinn wanted. Kol- 
beinn and all the others were silent for a while. The Skagfirð- 
ingar said that he would receive the same mercy afforded his 
brothers at Orlygsstadir. 

One person then exclaimed ‘you will get nowhere trying to 
settle here! 

Kolbeinn then walked away and ordered Porarinn grautnef 
to execute him. Tumi confessed his sins and this was spoken 
well of. Then he was led south from the churchyard and execut- 
ed. He cast himself down before he was killed. 

Kolbeinn remained at Holar overnight. In the morning they 
ransacked the place for horses and all movable goods, before 
riding away to Kleifar. The priests took Tumi’s corpse away with 
them after he was killed. 


181 


Tuttugasti og fimmti kafli 


Kolbeinn sendi Brand Kolbeinsson og Brodda Þorleifsson mág 
sinn og Hafur Bjarnarson til Dala. Riðu þeir ofan Laxárdal og 
höfðu á öðru hundraði manna. Þeir komu á Dönustaði og var 
þar ekki manna heima. Brandur fór og hans sveit fyrir norðan 
ána ofan og voru menn hvergi heima því að njósn hafði komið, 
sú er Þórður víti hafði gert. 

En þeir Broddi og Hafur riðu fyrir sunnan ána og komu í 
Gröf og hljópu þar inn. Þar bjó þá Jón son Páls Mássonar. Hann 
hafði skeint sig og lá í rekkju. Og særðu þeir hann til ólífis og dó 
hann af þeim sárum um sumarið. 

Þaðan riðu þeir á Leiðólfsstaði. Þar bjó Hallur son Halls 
Hallssonar. Hann hafði farið á fjall um nóttina. Var hann þá 
kominn til matar. En er hann var mettur bað móðir konu hans 
hann verða í brottu, kvað þar fara óvina fylgjur. Hann kvað sig 
syfja mjög. Og er hann vildi upp standa féll hann af út sofinn. 
Þá var morgnað. 

Litlu síðar komu þeir Broddi þar og brutu upp hurðina og 
hljópu inn. Hallur varð allvel við og varði sig drengilega. Hann 
hörfaði undan til fjóss og fékk lag í gegnum hið efra holið. Síðan 
komst hann út fjósdyr og stefndi ofan til ár. Hún var óreið. Þeir 
riðu þá eftir honum og höfðu hesta góða. Tóku þeir hann niðri í 
mýrunum og særðu hann þá enn mörgum sárum til bana. 


182 


Chapter Twenty-Five 


Kolbeinn sent Brandur Kolbeinsson, his brother-in-law Broddi 
Þorleifsson, and Hafur Björnsson to Dalir. They rode down 
through Laxárdalur with between 120 and 240 men. They came 
to Dönustaður where no-one was at home. Brandur and his 
company went down north of the stream, but nowhere was 
anyone at home, because a message from Þórður had come to 
warn them. 

Broddi and Hafur rode south of the river and came to Gröf, 
which they entered. Jón, the son of Páll Másson lived there. He 
had injured himself and was recovering in bed. They dealt him a 
deadly wound from which he died during the summer. 

From there, they rode to Leiðólfsstaðir. At that place lived 
Hallur, the son of Hallur Hallsson. He had gone to the mountain 
during the night but was then at home to eat. After he finished 
eating, his mother-in-law told him to run away telling him that 
the daemons of his enemies were heading towards them. He re- 
sponded by telling her that he was utterly exhausted. When he 
tried to get up, he fell into a slumber. It was then morning. 

A little while later, Broddi and his men came to the farm, 
broke down the door, and entered. Hallur fought them manfully 
and defended himself with valour. He managed to escape to the 
stable where he received a blow to the upper chest. He was able 
to flee out through the stable door and headed down the path 


183 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Eftir það riðu þeir á Höskuldsstaði og hljópu þar inn. Gunn- 
laugur bóndi lá í utanverðum skála og húsfreyja en öðrum megin 
gegnt lágu þeir Ari son hans og Þórður son Lauga-Snorra. Þeir 
sneru að því rúminu og lögðu sverðum upp í rúmið og skeindist 
Þórður á fæti. Síðan tóku þeir þá og leiddu út að hárinu. Var Ari 
þá lostinn í andlitið með buklara og varð hann sár af því. En þeir 
lögðu fetil á hönd Þórði og ætluðu af að höggva áður Þorbjörn 
Sælendingur og Þorsteinn lýsuknappur bróðir hans fengu grið 
til handa öllum þeim því að þar voru tengdir í millum. Síðan 
létu þeir Þórð ríða til vaðs með sér. 

Og er þeir komu í Hjarðarholt voru þeir Brandur þar fyrir og 
voru i svefni og höfðu þeir á öngum mönnum þá unnið. Björn 
var eigi heima og hvergi karlar á bæjum. 

Riðu þeir Brandur þá inn til Hvamms og sáu þar mann undir 
hlíðinni upp frá Akri. Var þar Þorleifur son Gils Þorleifssonar. 
Hann vildi hlaupa undan og í fjallið er hann sá þá. En þá kom á 
hann herfjötur og kunni hann ekki að ganga nema í móti þeim 
og þó seint. En er þeir fundu hann vógu þeir hann. 

Sneru þeir þá upp til Tungu og komu þar mjög á óvart og 
komst Helga húsfreyja kona Sturlu nauðulega í kirkju með 
Snorra son sinn er þá var fjögurra vikna. En þeir unnu á þeim 
manni er Valbjörn hét, særðu hann þremur sárum og rændu þar 
til tuttugu hundraða með því er spillt var. 

Kerling ein var þar í Tungu með Jóreiði húsfreyju. Hún kvað 
vísu þessa um þá flokksmenn: 


Beinir Brandr til rána, 
bróðir Páls, í hljóði. 
Hykk að hvergi þykki 
hvinn Broddi þó minni. 
Hér var ólmr með hjálmi 
Hallvarðr of dag allan. 
Hann mun hefðarvinnu 
Hafr Bjarnarson varna. 


Síðan riðu þeir til Saurbæjar hvorirtveggju. Leituðu þeir Sturlu 
í kirkju í Tungu og svo að Staðarhóli er þeir komu þar. Þeir riðu 


184 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


to the river. It was impassable. They pursued him on good hors- 
es. They tracked him down in the marsh and dealt him many 
wounds until he died. 

Afterwards, they rode to Höskuldsstaðir and entered there. 
Gunnlaugur the householder lay in the outer part of the hall 
with his wife, but on the other side — opposite them — lay his 
son Ari, as well as Þórður, one of the sons of Snorri from Laug- 
ar. They turned towards this bed and thrust their swords down 
into it, such that Þórður received a wound on his leg. Then they 
grabbed their hair and dragged them by it outside. Ari was 
struck in the face with a round shield and injured by this. They 
wrapped a strap around Þórður's hand and intended to sever 
it until Þorbjörn Sælendingur and his brother Þorsteinn lysu- 
knappur secured mercy for all of them because they were rela- 
tives. Subsequently, they had Þórður ride to a ford with them. 

When they arrived at Hjardarholt, Brandur and his men went 
inside and slept. They had not assaulted any men thus far. Bjorn 
was not at home and there were no other men at the farm. Now 
Brandur and his companions rode to Hvammur and spotted 
men under the slope above Akur. There was Þorleifur's son Gils 
Porleifsson. He wanted to run down and to the mountain when 
he saw them. But then he froze in panic and knew of nowhere to 
go except towards them, and this he did slowly. When they met 
him they slew him. 

They now turned up towards Tunga and arrived there total- 
ly out of the blue. Helga the housewife, Sturlas spouse, barely 
made it with her four-week-old son Snorri to the church. Then 
they attacked a man named Valbjörn, giving him three wounds, 
and stole property worth the equivalent of 2,400 ells of wadmal 
including that which was damaged. 

There was an old housewife at Tunga named Joreidur, she 
muttered this verse about the band of warriors: 


Brandur — brother of Páll — leave 
or pillage quietly. 

Ido not think that Broddi 

is any less of a thief. 


185 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


á Bjarnarstaði og eltu þar í fjall upp Þorfinn í Múla og Þjóðólf 
Þorgeirsson. Þeir fundust í Tjaldanesi og þeir er Svínadal höfðu 
riðið. Riðu þaðan inn til Kleifa og þar fundust þeir Kolbeinn 
allir og höfðu drepið þrettán menn í þessi ferð en særða marga. 
Eftir það riðu þeir til Hrútafjarðar. Loðinn hét maður er bjó að 
Fjarðarhorni. Hann ginntu þeir úr bænhúsi og fóthjuggu. En 
hér eftir þessi verk reið Kolbeinn heim á Flugumýri og undi vel 
við ferð sína og þótti sjá verið hafa hin mesta herferð. 


186 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


All day, Hallvarður has 

been a savage in a helmet. 
Hafur Bjarnarson will ensure 
that nothing honourable occurs. 


Then both companies rode to Saurbær. They searched for Sturla 
in the church at Tunga and also at Staðarhóll when they arrived 
there. They rode to Bjarnarstaðir and chased Þorfinnur of Múli 
and Þjóðólfur Þorgeirsson up onto the mountain. On Tjaldanes 
they met also those who had ridden to Svínadalur. From there 
they rode to Kleifar where they all met Kolbeinn. On this jour- 
ney then had killed thirteen men and wounded many. After that 
they rode to Hrútafjörður. There was a man named Loðinn who 
lived at Fjarðarhorn. They enticed him out of the chapel and cut 
oft his foot. After this was accomplished, Kolbeinn rode home 
to Flugumýri and was very pleased with his journey, thinking it 
had been the most successful campaign. 


187 


Tuttugasti og sjótti kafli 


Eftir dráp Tuma sigldu menn hans vestur til Flateyjar. Var þaðan 
ger njósn vestur í Arnarfjörð. Var Þórði sú sögn borinn að Tumi 
mundi vera í kirkju en Kolbeinn sæti um kirkjuna. 

Þórður bað menn sína þegar herklæðast og ganga til skips. 
Var ýtt skipinu og kafði þegar fyrir hvassviðri og gengu menn 
þá heim aftur. Hét Þórður þá á guð að veðrið skyldi lægja og 
jafnskjótt féll veðrið. Fór Þórður þá á skipi inn til Otradals. 

Voru þar þá komnir menn af Barðaströnd og sögðu þeir öll 
tíðindi þau er gerst höfðu í ferðum þeirra Kolbeins og svo það 
með að Þuríður Ormsdóttir var komin í Flatey með son þeirra 
Tuma er Sighvatur hét og vildi hún finna Þórð sem fyrst. Fór 
hann þá að finna hana sem hvatast í Flatey. 

Komu þá og innan úr Króksfirði menn Þórðar. Þeir höfðu 
handtekið mann er Loðinn hét og var Ingimundarson. Hann 
hafði verið með Kolbeini í Hólaferð. Lét Þórður leiða hann 
norður í Ferjuvog og fékk til þann mann er Þorkell hét að vega 
hann. Hann var bróðir Ásbjarnar Guðmundarsonar og Gríms. 

Þuríður spurði Þórð að um fé það er þeir Tumi höfðu átt, 
hversu hann vildi því skipta. Þórður kveðst ætla að það mundi 
lítið til skiptis þó að þeir hefðu átt þar lönd nokkur báðir samt 
í Dölum. Þykir mér það ráð, sagði hann, að þú hafir fé það er 
við eigum í þessum sveitum en eg hitt sem fæst af félagi okkru 
Kolbeins. 


188 


Chapter Twenty-Six 


After the killing of Tumi, his men sailed west to Flatey. From 
there information was sent west to Arnarfjörður. Þórður was 
then passed a rumour that Tumi was holed up in a church sur- 
rounded by Kolbeinn. 

Þórður ordered his men to immediately don armour and 
board ships. One ship set sail but was immediately sank by bad 
weather, so everyone returned to the yard. Þórður then called 
on God to calm the storm and immediately it ceased. Þórður 
went on a ship to Otradalur. 

Men had come there from Barðaströnd and they told eve- 
rything that had happened on Kolbeinns journey and also that 
Þuríður Ormsdóttir had arrived at Flatey with her son by Tumi 
who was named Sighvatur and that she wanted to meet with 
and speak to Þórður straightaway. He then hurried to Flatey to 
meet with her. 

Þórðurs men then arrived from Króksfjörður. They had ar- 
rested a man named Loðinn Ingimundarson — he had been 
with Kolbeinn in the expedition to Hólar. Þórður had him taken 
north to Ferjuvog and executed by Þorkell, the brother of Ás- 
björn Guðmundarson and Grímur. 

Þuríður asked Þórður about the property that he and Tumi 
had owned jointly and how he wanted to divide it. Þórður re- 
plied that there could not be much worth splitting, even though 


189 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Og því játaði hún og þau handsöl áttust þau við. Þótti Þuríði 
þetta gert af ástúð við sig. Skyldu þar og undirskild öll manna- 
forráð, ef til þyrfti að taka, þau er Sighvatur hafði átt. Var Nikulás 
Oddsson vottur og Teitur Styrmisson, Kolbeinn grön, Hrafn 
Oddsson og margir aðrir. 

Fékk Þórður af þessu gott orð af alþýðu. Þótti öllum mönnum 
honum þetta vel fara. 

Eftir þetta fór Þuríður Ormsdóttir til Sauðafells og var þar 
vistum hin næstu misseri eftir. 

Þórður fór þaðan vestur í fjörðu en sendi suður Ingjald Geir- 
mundarson til Borgarfjarðar að vitja heita þeirra er þeir Sturla 
Þórðarson og Böðvar og Þorleifur höfðu honum heitið um 
haustið á Ferjubakka að þeir skyldu veita honum til laga á þingi. 

En er Ingjaldur fann Þorleif og þá bræður gengu þeir úr 
skugga um það að þeir mundu eigi til þings ríða með Þórði. 
Fór þeim svo sem mörgum öðrum að minna þótti fyrir að heita 
Þórði liði en að ganga í deilur við Kolbein. Og er þeir gengu úr 
þessu máli þá sagði Sturla það sem satt var að þeir Þórður hefðu 
engan afla til þingreiðar móti fjölmenni Kolbeins og Sunn- 
lendinga en þó kvaðst hann vilja veita Þórði slíkt allt sem hann 
mætti. 

Eftir þetta fór Ingjaldur vestur í fjörðu. Segir hann Þórði til 
svo búins. 

Og þenna hinn sama vetur sendi Kolbeinn Einar draga með 
nokkura menn norður á Langanes að drepa þá Blasíussonu. 

Gerðist þá svo að Eyfirðingum og þeim er verið höfðu vinir 
Sighvats þótti þungt undir að búa þeim afarkostum er menn 
urðu þá að þola af Kolbeini í manndrápum og ránum. Kom þá 
svo að þeir gerðu Þórði orð að þeir mundu honum veita ef hann 
kæmi með nokkurn afla norður þangað til móts við þá. 


190 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


they had owned some farms together in Dalir. ‘I think it would 
be best; he said, ‘if you kept the property that Tumi and I owned 
in these districts, and I content myself with the property of ours 
that I can reclaim from Kolbeinn. 

To this she agreed and they sealed the arrangement with a 
handshake. buridur thought this was done out of love for her. 
They also made provision for her to receive all of Sighvatur’s for- 
mer authority if circumstances necessitated this. The witnesses 
to this were Nikulás Oddsson, Teitur Styrmisson, Kolbeinn 
grön, Hrafn Oddsson, and many others besides. This benevo- 
lence endeared Þórður to all the people, and everyone thought 
he had acted nobly. Afterwards, Þuríður Ormsdóttir went to 
Sauðafell and remained there until the following year. 

Þórður went to the Vestfirðir, but sent Ingjaldur Geirmundar- 
son south to Borgarfjörður to ask Sturla Þórðarson, Böðvar, and 
Þorleifur to fulfil the promises they had made him during the 
summer at Ferjubakki, that is, that they would help him in his 
lawsuit in court at the assembly. 

When Ingjaldur met Þorleifur and the brothers, they did not 
hide the fact that they did not want to accompany Þórður to the 
assembly. Like many others they simply found it easier to offer 
words promising aid to Þórður than to act directly in enmity 
towards Kolbeinn. After they excused themselves from this case 
then Sturla said, as was true, that Þórður and his men were not 
numerous enough to ride to the assembly against the hordes 
of Kolbeinn and the Southerners though he did acknowledge 
that he wanted to assist Þórður in such ways as he was able to. 
Ingjaldur returned to Þórður and told him how the matter stood. 

During that same winter, Kolbeinn sent Einar dragi with 
some other men north to Langanes to kill the sons of Blasíus. 
It transpired that the Eyfirðingar and other former friends of 
Sighvatur found it difficult to bear the harsh measures of kill- 
ing and theft imposed on them by Kolbeinn. Consequently, they 
sent an offer to Þórður stating that they would support him if he 
came north to join them with an army. 


191 


Tuttugasti og sjóundi kafli 


Eftir dráp Tuma Sighvatssonar var Þórður mjög hugsjúkur 
við það er margir frændur hans og tengdamenn gengu undan 
honum í liðsemdinni. Vissi hann þá eigi gjörla hvað til ráðs 
skyldi taka. Gaf hann nú upp bústað á Mýrum. 

Hrafn Oddsson bauð honum þá að taka við búi á Eyri. Þórður 
þekktist það og þakkaði honum með mörgum orðum sem aðra 
vinsamlega hluti þá er Hrafn veitti honum. Það létu þeir nú 
verða ráðið að Þórður lét búa öll hin stærri skip í Vestfjörðum 
og þar til fékk hann manna svo að þau voru öll alskipuð. 

Kom Teitur Styrmisson til móts við hann úr Breiðafirði með 
eitt skip. Þar voru á með honum Barðstrendingar og heimamenn 
hans. Svarthöfði og Hrafn stýrðu einu skipi og Arnfirðingar 
með þeim. Bárður af Söndum hafði það skip er Rauðsíðan hét. 
Það var mest af öllum skipum Þórðar. Voru þar Arnfirðingar og 
Dýrfirðingar. Helgi Halldórsson og Ingjaldur Geirmundarson 
stýrðu teinæringi einum. Bjarni Brandsson og Páll grís Kálfs- 
son stýrðu því skipi er Trékyllir var kallað. Voru þar með þeim 
Dýrfirðingar. Kolbeinn grön og Hákon galinn stýrðu staðar- 
ferju úr Holti. Voru þar á Önundfirðingar. Annað skip var úr 
Önundarfirði. Það var teinæringur. Því stýrði Sigurður rábiti 
Eyvindarson. Úr Ísafirði voru búin þrjú skip. Nikulás Oddsson 
og Eyjólfur Eyjólfsson, Sigmundur Gunnarsson, þeir stýrðu 
Ógnarbrandinum. Það var mikil skúta. Þar voru á Ísfirðingar. 


192 


Chapter Twenty-Seven 


After the killing of Tumi Sighvatsson, Þórður became racked 
with concern that many of his kinsmen and friends were reti- 
cent with their help. He hardly knew what to do. He now moved 
out of his home at Mýrar. 

Hrafn Oddsson offered him management of the farm of 
Hrafnseyri. Þórður accepted this and thanked him with many 
words for this and Hrafns service to him, as he did for all his 
friends who helped him. They now decided that Þórður would 
order all the larger ships in the Vestfirðir prepared and men re- 
cruited for them so that they were fully manned. 

Teitur Styrmisson came to him from Breiðafjörður and 
brought one ship, on which were the Barðstrendingar and his at- 
tendants. Svarthöfði and Hrafn captained another ship and with 
them were the Arnfirðingar. Sanda-Bárður had a ship called 
Rauðsíðan: it was the largest of Þórður's fleet and on board were 
Arnfirðingar and Dýrfirðingar. Helgi Halldórsson and Ingjald- 
ur Geirmundarson captained a ten-oared boat together. Bjarni 
Brandsson and Páll grís Kálfsson commanded that ship which 
was called Trékyllir. On there with them were the Dýrfirðingar. 
Kolbeinn grön and Hákon galinn captained a church ferry from 
Holt. On board were the Onundfirdingar. 

There was another ship from Önundarfjörður: it was a ten- 
oared boat and was commanded by Sigurður rábiti Eyvindarson. 


193 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Bárður Hjörleifsson stýrði teinæringi einum. Öðrum teinæringi 
stýrði Sigurður vegglágur, norrænn maður. Ketill Guðmundar- 
son og Almar Þorkelsson stýrðu því skipi er þeir höfðu tekið af 
Hornströndum er Snækollur hét. Þar var á gestasveitin. Þórður 
kakali stýrði skútu einni mikilli. Þar voru á heimamenn hans 
og mannval er honum þótti knálegast. Á hvert skip setti hann 
heimamenn sína þá er hann trúði vel. 


194 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Three ships from Ísafjörður were provisioned. Nikulás Oddsson, 
Eyjólfur Eyjólfsson, and Sigmundur Gunnarsson commanded 
Ógnarbrandinur, which was a large cutter and manned by Ís- 
firðingar. Bárður Hjörleifsson commanded a ten-oared boat. 
Another ten-oared boat was commanded by Sigurd vegglav, a 
Norwegian man. Ketill Guðmundarson and Almar Þorkelsson 
commanded the ship that they had taken from Hornstrandir 
and which was called Snækollur. On board were the company 
of Guests. Þórður kakali commanded a large ship. Onboard 
there were his attendants and a select group of men comprised 
of those who he thought pluckiest. On each ship he placed those 
of his attendants which he trusted well. 


195 


Tuttugasti og áttundi kafli 


En er þessi fimmtán skip voru búin hélt Þórður þeim norður 
yfir Ísafjarðardjúp og svo norður til Hornstrandar. Þar kom til 
Þórðar Ari frændi hans Ingimundarson. Hann var þá átján vetra. 

Áður Þórður sigldi úr Vestfjörðum sendi hann orð Sturlu 
Þórðarsyni að hann skyldi vera fyrirmaður til gæslu sveitanna 
vestur þar ef nokkur ófriður væri ger af Norðlendingum. 

En er Þórður var á Hornströnd þá settust fyrir hann veður 
en þar var engi byggð í nánd. Fengu menn þá öngar vistir og 
var það fimm dægur. Þaðan tóku þeir Þórður róðrarleiði allt 
fyrir Strandirnar. Fórst þá heldur erfiðlega þar til er þeir komu í 
Trékyllisvík tveim nóttum fyrir Jónsmessu baptista. Hún var þá 
á föstudegi. Voru þá tekin strandhögg stór. Lagði Þórður Jóns- 
messukveld öllum skipunum út undir Trékyllisey og átti þar 
stefnu við lið sitt. 

Kom þá Ásgrímur Bergþórsson til Þórðar og sagði honum 
þá sögu að Kolbeinn drægi lið saman fyrir norðan Flóa og hefði 
fengið mörg skip og ætlaði að Þórði og halda hið ytra til móts 
við hann en sendi suman herinn vestur landveg. En það kunni 
hann eigi að segja hvoru liðinu Kolbeinn mundi fylgja. Þeim 
Þórði þótti sem þetta mundi kvittur nokkur um liðdráttinn Kol- 
beins, sá er ótrúlegur væri, ella mundi það eigi vera meira lið 
en hið fyrra sumarið fór norðan til Ísafjarðar. Fór Ásgrímur þá 
heim. 


196 


Chapter Twenty-Eight 


When these fifteen ships were prepared, Þórður sailed them 
north over Ísafjarðardjúp and so north to Hornstrandir. Ari 
Ingimundarson, Þórður's kinsman, came to meet him there. He 
was then eighteen years old. 

Before Þórður sailed from the Vestfirðir he sent word to 
Sturla Þórðarson, instructing him to command defence forces 
in the districts west of there if some warfare was brought there 
by the Northerners. 

While Þórður was on Hornstrandir the wind was against him 
and there was no settlement nearby. The men now had no pro- 
visions for five days. From there, Þórður and his men rowed all 
the way along Strandir, continuing with much difficulty until 
they came to Trékyllisvik two nights before the mass of John 
the Baptist. That was on Friday. Now they raided along the coast 
and requisitioned lots of livestock. On the night of the mass of 
John the Baptist, Þórður laid all the ships out under Trékyllisey 
and had a meeting there with his army. 

Ásgrímur Bergþórsson then came to Þórður and told him 
that he had heard that Kolbeinn had drawn together an army 
north of Flói and got many ships and planned to meet Þórður in 
a pincer manoeuvre attacking from the north by sea and send- 
ing some of the army west along the land route. However, he 
was unable to say for lack of knowledge which route Kolbeinn 


197 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þórður talaði þá langt erindi fyrir liðinu og minnti menn 
á harma sína og eggjaði í ákafa að menn skyldu vera sem 
hraustastir þó að í nokkura raun kæmi. Sagði hann mönnum og 
deili á að menn skyldu allir leggja til einnar hafnar. Voru þegar 
uppgöngur ætlaðar og að fara með hernaði. Þóttist hann og eiga 
vonir liðs ef hann kæmi til Eyjafjarðar. Hann hafði eigi meira lið 
en níu tigi annars hundraðs. Báru menn þá grjót á skip sín og 
bjuggust til brautlögu. Reru þeir Þórður þá inn fyrir Reykjanes. 
Austangola var innan á flóana svo að ífellt var og sigldu þeir 
Þórður þá norður á Flóa. 


198 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


would be journeying on himself. Þórður and his men thought 
this talk of Kolbeinns gathering of troops to be mere rumour, 
which could not be relied upon, and even if it were true they did 
not believe that the force could be any greater than that which 
had journeyed from the north to Ísafjörður the previous sum- 
mer. Afterwards, Asgrimur went home. 

Þórður now delivered a long speech to his troops, reminding 
them of the hardship they had borne and keenly encouraging 
them to be courageous and brave, even if danger arose. He also 
told them that everyone should aim for the same harbour, and 
immediately on arriving to make for the shore and begin harry- 
ing there. Moreover, Þórður hoped that his force would be aug- 
mented if he made it to Eyjafjörður. He had no more than 210 
troops. The people now filled the ships with stones and readied 
themselves for departure. Þórður and his men then rowed out 
past Reykjanes. An easterly wind blew out into Húnaflói such 
that the wind billowed in their sails, and Pordur and his men 
sailed northwards into the bay. 


199 


Tuttugasti og níundi kafli 


Nú er að segja frá Kolbeini. Þegar er voraði dró hann saman öll 
stórskip í Norðlendingafjórðungi. Þessi skip lét hann öll verða 
saman dregin til Skagafjarðar og bjóst hann í höfn þeirri er 
Selvík heitir. 

Sá atburður varð þá er þeir bjuggust Eyfirðingar undir Hrís- 
eyju áður þeir héldu norðan til Skagafjarðar skipunum, að þá er 
þeir gengu á milli skipanna steyptist einn maður á kaf svo að 
hann kom aldrei upp síðan. Sá hét Jón og þótti mönnum þetta 
ill furða. 

En er skip þessi öll voru búin og komin til Skagafjarðar þá var 
og komið lið allt norðan um Öxnadalsheiði, það sem von var. 
Skipti Kolbeinn þá flokkunum í tvo staði. Setti hann þá Brand 
Kolbeinsson höfðingja fyrir annan flokkinn. Skyldi hann fara 
með sitt lið landveg vestur til fjarða. Hafði hann tvö hundruð 
manna. 

En er Brandur kom vestur til Miðfjarðar fékk hann sanna 
njósn af ferðum Þórðar að hann var kominn á Strandir og ætlaði 
að sigla norður á Flóa. Hafði Brandur þá setur í Miðfirði og 
ætlaði að bíða þar þess er hann spyrði hvert Þórður sneri. 

En er Sturla Þórðarson spurði að Brandur var kominn í 
Miðfjörð með flokk og ætlaði vestur á sveitir þá dró hann þegar 
lið saman. Kom þá til liðs við hann Þorgils Böðvarsson og 
Vigfús Gunnsteinsson. Riðu þeir þá norður yfir Haukadalsskarð 


200 


Chapter Twenty-Nine 


Now we must tell about Kolbeinn. When spring arrived, he 
drew together all of the big ships in the Northern Quarter. All of 
these ships he ordered to gather together in Skagafjörður and he 
prepared in the harbor which is called Selvík. 

It transpired when the Eyfirðingar settled under Hrísey be- 
fore they sailed their ships north to Skagafjörður that as men 
went between the ships, one man stepped into the sea such that 
he did not get back out of it again. That man was named Jón and 
people thought that this was a bad omen. 

Once all these ships were prepared and brought into Skaga- 
fjörður, all the troops from north of Öxnadalsheiði arrived, as 
was expected. Kolbeinn now divided the army into two compa- 
nies. He set Brandur as commander over the other half of the 
army. Brandur was to go with his force via the land route to the 
Vestfirðir. He had two hundred men. When Brandur came west 
to Miðfjörður he got reliable intelligence 


[Here there ís a lacuna in Króksfjarðarbók and the copies of 
Reykjarfjarðarbók are mostly followed) 


about Pordur’s journey, that he had come to Strandir and intend- 
ed to sail north into Húnaflói. Brandur remained in Miðfjörður 


201 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


og höfðu nær tvö hundruð manna. Tóku þeir þá áfanga fyrir 
norðan skarðið. Komu þá aftur njósnarmenn þeirra Sturlu og 
segja að Brandur var í Miðfirði og fór heldur óvarlega. Eggjaði 
Þorgils þá að þeir skyldu ríða að þeim skörulega. En Vigfús 
svarar svo að hann vildi veita Sturlu til þess að verja hérað með 
honum en fara kveðst hann mundu hvergi á sveitir annarra 
manna með ófriði. Töluðu þeir um þetta langa hríð og urðu eigi 
ásáttir. Þorgils segir að hann vildi að þeir riðu norður á þá Brand 
sem hvatast og vefðust eigi lengi í þessu ráði. Sturla segir að hann 
vildi gjarnan að þeir héldu norður á ef engir vildu undan skerast 
fyrirmennirnir, segir þá mundi lítið verða efni þar til atreiðar er 
eigi yrðu allir á einu ráði er fyrirmenn skyldu heita. Gekk Vigfús 
þá úr þessu máli og reið í burt með sína menn. Dreifðist þá allur 
safnaðurinn þeirra Sturlu. Þá reið Sturla vestur til Dala. 

En er þeir Brandur spurðu liðsafnað þeirra Sturlu þá brugðu 
þeir öllum setunum og riðu norður til Skagafjarðar og vildi 
hann fá lið meira. 


202 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


and intended to wait there until he discovered where Þórður 
turned. 

When Sturla Þórðarson learned that Brandur had arrived in 
Miðfjörður with a company of troops and was heading towards 
the western districts, he immediately drew together men. Þor- 
gils Böðvarsson and Vigfús Gunnsteinsson came to help him. 

They rode north over Haukadalsskarð and had around 240 
men. They waited north of the pass. Then the scouts sent by 
Sturla and the others returned and said that Brandur was in 
Miðfjörður and was not travelling very carefully. Þorgils now 
advocated that they ride at Brandur and his men boldly. Howev- 
er, Vigfús responded by saying that he wanted to help Sturla de- 
fend the region but would not go into other men’s districts with 
hostile intent. They argued about this for a long while but were 
not able to come to an agreement. Porgils said that he wanted 
them to ride at Brandur and his men as fast as they could and 
cease dithering any longer with this council. Sturla said that he 
would prefer it if they headed north only if none of they leaders 
wished to turn back, saying also that they would not be strong 
enough unless all of they leaders agreed on one course of action. 
Vigfus now withdrew from the conversation and rode away with 
his men. Next, all Sturlas and Þorgils troops dispersed. After 
this, Sturla rode west to Dalir. 

As soon as Brandur learned of the troop raising of Sturla and 
the others then Brandur and his men broke up their whole en- 
campment and rode north to Skagafjörður because he wanted to 
expand the number of men in his army. 


203 


Þrítugasti kafli 


Þá er Kolbeinn var búinn til burtlögu þá varð það til tíðinda 
að menn komu til hans sunnan um land og segja honum þau 
tíðindi að Gissur Þorvaldsson var út kominn suður á Eyrum 
og stefndi fund við Kolbein. En Kolbeinn segir að hann var þá 
búinn til ferðar þeirrar er hann vildi fyrir engan mun bregða. 

Það var Jónsmessudag sjálfan að Kolbeinn sigldi út fyrir 
Skaga og svo vestur á Flóa. Hafði hann þá tuttugu skip og nær 
ellefu tigum hins fjórða hundraðs manna. Kolbeinn sjálfur 
stýrði því skipi er nær var haffæranda og var þrennum bitum 
útbitað. Þar var og kastali á við siglu. Öðru skipi stýrði Ásbjörn 
Illugason. Sökku-Guðmundur stýrði mikilli ferju. Ketill Gnúps- 
son og þeir Grímseyingar höfðu enn mikið skip. Hjalti Helga- 
son úr Leirhöfn stýrði mikilli ferju. Hrani Koðránsson var enn 
skipstjórnarmaður. Einar dragi stýrði enn einu skipi. Óttar 
snoppulangur hafði ferju. Víga-Bútur stýrði mikilli ferju. En þó 
vér teljum eigi alla skipstjórnarmenn norðan þá hafði Kolbeinn 
marga hina röskustu menn setta á hvert skip. Mátti svo að kveða 
að öll skip Kolbeins væru alskjölduð framan við siglu. Höfðu 
engir menn séð á voru landi þvílíkan herbúnað á skipum. Sigldi 
Kolbeinn svo útleið vestur á Flóa og ætlaði eigi fyrr við land að 
koma en fyrir vestan Horn. 

Nú er frá því að segja að Þórður sigldi vestan á Flóa. Og er 
þeir voru komnir á miðjan flóann þá mælti maður á skipi Ketils 


204 


Chapter Thirty 


Once Kolbeinn was ready to leave, it so happened that messen- 
gers had arrived from the south. They told Kolbeinn that Gissur 
had returned via Eyrar and wanted to arrange a meeting with 
him. However, Kolbeinn responded by saying that he was now 
prepared for an expedition that he would not be deterred from 
going on. 

On the mass day of Bishop Jón itself, Kolbeinn sailed out 
from Skagi and so west into Húnaflói. He had twenty ships and 
nearly 470 men. Kolbeinn himself captained the ship which was 
almost fit for crossing the ocean and was divided into three parts 
by cross-beams. There was also a castle on it by the sail. Another 
ship was captained by Ásbjörn Illugason. Sökku-Guðmundur 
captained a large ferry. Ketill Gnúpsson and the Grímseyingar 
had another large ship. Hjalti Helgason of Leirhöfn captained a 
large ferry. Hrani Koðránsson was another captain. Einar dragi 
captained yet another ship. Óttar snoppulangur had a ferry. 
Víga-Bútur captained a large ferry. Even though we shall not 
enumerate all of the captains from the north, Kolbeinn nev- 
ertheless had many of the boldest men placed on each ship. It 
could be said that all of Kolbeinn’s ships had shields arrayed all 
the way from the bow to the sail. Men had never before in our 
land seen such preparation for warfare on ships. Kolbeinn now 


205 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Guðmundarsonar er Þorgeir hét og var kallaður krúnusylgja, 
hann leit til hafs út og spurði hvort selar lægju á ísinum. Og er 
fleiri menn sjá þetta segja þeir að þar sigldu skip Kolbeins. Voru 
þá felld seglin. 

Tóku menn þá ráðagerðir. Mæltu flestir að þá skyldi þegar 
róa út að þeim því að þá féll veðrið í logn. En sumum þótti það 
ófært fyrir þá sök að allir sáu að mikill mundi liðsmunur vera. 

Var það þá ráð vitra manna að heita nokkuru. Þá hét Þórður 
á guð almáttkan og heilaga Maríu móður guðs og hinn helga 
Ólaf konung til árnaðarorðs. Var því heitið að allir menn þeir er 
þar voru með Þórði skyldu vatna allar föstunætur innan þeirra 
tólf mánaða og fasta laugardaga alla til vetrar fram og láta kaupa 
tólf mánaða tíðir fyrir sál Haralds konungs Sigurðarsonar. Þá 
var fest heitið með handtaki. 

Eftir það bað Þórður menn búast til róðrar. Var þá þegar 
skipað hversu skipunum skyldi framan leggja. Var þá tekinn 
róður út eftir Flóa til móts við þá þegar er þeir voru búnir. 

En er Kolbeins menn sáu að skip Þórðar reru innan á flóann 
þá lægðu þeir seglin og lögðu skipin saman í tengsl. Var það nær 
Skaga en Horni. En það var í þann tíma dægra er sól var skammt 
farin um morguninn. 

Kolbeinn lagði skip sitt mjög í miðjan flotann. Skip Sökku- 
Guðmundar lá næst Skaga en skip Ásbjarnar Illugasonar lá í 
annan arminn næst Horni. Sneru þeir Kolbeinn framstöfnum 
á land inn. 

En er Þórður kom í skotmál við skip Kolbeins bað hann þá 
leggja sin skip í tengsl og greiða atróður. 

Var svo skipað að Ógnarbrandurinn er Nikulás Oddsson 
stýrði var næstur Horni í móti skipi Ásbjarnar Illugasonar en 
þar næst lagði Þórður sínu skipi. En þá var skip Helga Halldórs- 
sonar, þá var skip Teits Styrmissonar. En í annan arminn móts 
við skip Sökku-Guðmundar var skip Sanda-Bárðar. En þar í 
milli lögðu menn fram skipum sínum sem drengskap höfðu til. 

Eftir þetta gekk Þórður í framstafn á skipi sínu. Og er hljóð 
fékkst þá talaði hann og bauð Eyfirðingum og öllum mönnum 
fyrir norðan Öxnadalsheiði grið. 


206 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


sailed outbound west to Húnaflói and intended not to make 
shore before making it west past Horn. 

Now we must tell that Þórður sailed from the west into 
Húnaflói. When they arrived at the middle of the bay then a 
man named Þorgeir krúnusylgja on Ketill Gudmundarson’s ship 
said that he was looking out to sea to discover whether seals 
were lying on the ice. When many others saw what he was look- 
ing at, they responded that it was Kolbeinns ship. Then they 
dropped the sail. 

Men then began to make plans. Most said that they should 
immediately row out to them because there was now no wind. 
However, some thought that to be an unwise course of action 
because they looked and all saw how great the difference in 
forces would be. 

Next, the more intelligent men advised that they make some 
sort of promise. Þórður then called upon the Holy Mary, mother 
of God, and Saint-King Olaf for assistance. It was vowed by all 
the men who were with Þórður that they would fast on water 
every Friday night for the next twelve months and do the same 
fast all day on every Saturday until winter began and pay for 
twelve months of services for the soul of King Harald Sigurds- 
son. This pledge was then fastened with a handshake. 

After that, Þórður ordered his men to prepare to row, and 
they then organised the positions of the ships in the fleet. When 
this was accomplished, they began to row out across Húnaflói. 

As soon as Kolbeinns men saw that Þórður's ship was row- 
ing into the bay, they dropped their sails and tied their ships 
together. That was near Skagi and Horn. This was at the time of 
day in the morning when the sun had only recently risen. 

Kolbeinn positioned his ship in the middle of his fleet. Sakka- 
Guðmundur's ship lay nearest to Skagi, and Ásbjörn Illugason's 
ship was positioned on the opposite wing next to Horn. Kol- 
beinn’s fleet turned their fore-stems towards land. 

When Þórður made it within throwing distance of Kolbeinns 
ships, he ordered his men to tie the ships together and prepare 
to row. 


207 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


En er Kolbeins menn heyrðu hversu horfði talið þá þótti 
þeim eigi örvænt að nokkuð mundu digna hugir manna þeirra 
sumra er frændur sína höfðu látið á Örlygsstöðum og þá voru 
enn óbættir. 

Þá svarar einn af Kolbeins mönnum, bað óvininn þegja og 
kvað aldrei sættast skyldu: Muntu fara slíka för sem Tumi bróðir 
þinn fór í vor á Hólum og því verri sem þú færir þig sjálfur til 
beinalagsins. 

Eftir það æptu hvorirtveggju heróp og tókst þá bardaginn og 
var fyrst vakinn af Kolbeins mönnum með skotum og grjótkasti 
og var það hörð hríð áður skipin komu saman og hvorir komu 
stafnljám á skip annarra. 


208 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


The ships were arrayed such that the Ógnarbrandur which 
Nikulás Oddsson captained was next to Horn opposite the 
ship of Ásbjörn Illugason and next to it was Þórður's own ship. 
And next along was Helgi Halldórssons ship and then the 
ship of Teitur Styrmisson. On the opposite arm, facing Sakka- 
Guðmundur' vessel was Sanda-Bárður's ship. And in between 
men arranged their ships according to how much courage they 
had. 

After this Þórður went to the fore-stem of his ship. Once he 
got within hearing distance, he spoke and offered the Eyfirdingar 
and all the men from north of Öxnadalsheiði mercy. As soon as 
Kolbeinns men heard what Þórður had said they thought that 
some of the men would be turned against them, particularly 
those who had lost their kinsmen at Örlygsstaðir and who had 
not yet avenged them. 

Next one of Kolbeinns men responded, telling the enemy 
they should shut up and stating that they would never settle, for 
‘today will go for you, Þórður, as it went for your brother Tumi at 
Hólar in the spring, though your death will be worse for it shall 
be as a result of your own misadventure: 

Now both sides rose war cries and the battle began. The first 
action was a volley of shots and stones cast by Kolbeinns men 
and it was a hard while before the ships came together and grap- 
pling hooks were thrown between the two sides. 


209 


Þriítugasti og fyrsti kafli 


Tekst nú harður bardagi og í fyrstu með grjóti og skotum. Skutu 
menn Þórðar svo hart að þeir Kolbeinn fengu eigi annað gert 
en hlífa sér um hríð. Hallaðist þá bardaginn á Norðlendinga. 
Kom það mest tveggja hluta vegna, að Kolbeins menn höfðu 
grjót eigi meira en lítið á tveim skipum en Þórðar menn höfðu 
hlaðið hvert skip af grjóti, hinn annar að á skipum Kolbeins 
voru fáir einir menn þeir er nokkuð kunnu að gera á skipum, 
það er þeim væri gagn að, en á Þórðar skipum var hver maður 
öðrum kænni. Nú má það skilja að með þvílíkum atburðum má 
sigurinn skipast með auðnu milli höfðingjanna. En eigi olli það 
að eigi hefðu hvorirtveggju mart hið besta mannval. En áður 
grjóthríðinni var lokið þá hrukku Kolbeins menn flestir allir á 
sínum skipum aftur um siglu. Eggjaði Þórður þá fast sína menn 
að þeir skyldu greiða uppgöngur. Eyjólfur Eyjólfsson og Nikulás 
Oddsson og Sigmundur Gunnarsson gengu fyrstir manna upp 
á skip Kolbeins. En er Kolbeinn og hans menn sáu það þá hertu 
þeir að þeim og báru þá alla fyrir borð á spjótum. Voru þeir þá 
dregnir af sundi upp á skip sín. Eftir það tók bardaginn að fest- 
ast og var þá ákaflega barist og mest um stafna er fættist grjótið. 
Tókst þá mannfall megnt og hallaðist það mest í lið Kolbeins. 
Gekk og engi jafndjarflega fram af Þórðar mönnum sem hann 
sjálfur svo sem segir Ingjaldur Geirmundarson í Atlöguflokki 
þeim er hann orti um bardagann á Flóa. Nú er þetta því merki- 


210 


Chapter Thirty-One 


Now a hard battle commenced, beginning with an exchange of 
stones and shots. Þórður and his men put down such a barrage 
that Kolbeinn and his men were unable to do anything but seek 
cover for themselves for a long time. The Northerners began 
losing the battle due to two contributory factors. The first was 
the lack of stones on all but two of the ships in Kolbeinns navy, 
whereas Þórður's men had filled all their ships with rocks. The 
second was the fact that, among Kolbeinns men, only a few 
were skilled sailors. It is clear that factors such as these can 
grant victory in battle between chieftains if luck is on one’s side. 
However, we must dispel with the notion that this was because 
the two sides were unequally matched in the quality of their 
men. Before the barrage of stones ceased, Kolbeinn’s men had 
all fled behind the masts of their ships. Þórður then urged his 
men to board. Eyjólfur Eyjólfsson, Nikulás Oddsson, and Sig- 
mundur Gunnarsson were the first to set foot onto Kolbeinn’s 
ship. On seeing this, Kolbeinn and his men thrust at them with 
their spears and drove them all overboard, so that they had 
to be pulled from the sea back into their ships. Now hand-to- 
hand combat began— vigorous and deadly fighting—as the 
stockpiles of stones were now depleted. The death toll was high, 
especially among Kolbeinn’s men. Among Pordur’s men no man 
demonstrated more gallantry than he did himself, as Ingjaldur 


211 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


legt að Ingjaldur var þar í bardaganum og orti þetta kvæði þegar 
um veturinn eftir: 


Þórðr óð í styr stríðum, 
strengs kom hagl á drengi, 
endr rifu ímunvindar 
Yggjar tjöld, fyrir skjöldu. 
Gunnmána vann grenna 
galdrs-Freyr Sigars tjalda. 
Ormr rauðst í val vörmum, 
vígskóð drifin blóði. 


Rit varð rauð að meta, 
ruðust spjót, valgrjóti. 

Gustr knúðist mjög Mistar. 
Mein fékk her af steinum. 
Stærðist hjaldr, en hurðir 
Hárs reiddust, skip meiddust, 
búkr féll á val víka, 
vopnadóms, að rómu. 

Þetta enn: 


Þórðr vann flest, þar er fyrðar, 
fleinhregg, brutu eggjar. 
Framr gat sonr að semja 
Sighvats dunur vigra. 
Ógnrökkum frá eg ekki 
allsnart í styr hjarta, 

þar er hraut á sjá sveiti, 
sverðálfi mjög skjálfa. 


Taka nú skipin að leggja sem næst hvert öðru til höggorustunnar. 
Tókst þeim Kolbeini ógreitt atlagan svo að eigi komst fram það 
hið mikla skipið er sjálfur hann var á og enn fleiri hin stærri 
skipin þeirra og varð því á bugur nokkur á fylkingu þeirra og 
hallaðist í þessari svipan bardaginn í lið Kolbeins. 


212 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Geirmundarson says in Atlöguflokkur, which he composed 
about the Battle of Húnaflói. Now this poem is noteworthy 
because Ingjaldur participated in the battle and composed it the 
winter after. 


Þórður joined the hard battle 

in front of the shields, 

arrows hailed on the combatants, 
before fierce assaults broke apart. 

The warrior split shields 

in the shield-song, 

his spear reddened in the heat of battle, 
weapons were dripping with blood. 


Red shields came up to meet 

casted rocks and spears were bloodied. 
Battle was enjoined with gusto. 

The stones hurt the warriors. 

The din of battle increased 

and shield were held aloft in the battle. 
Ships became damaged 

and corpses fell on their decks. 


It continues: 


bordur fought for most of the battle 
where men clashed swords. 

The famous son of Sighvatur 

caused the battle to be waged. 

I have heard that 

the stout-hearted warrior felt 

no fear in his heart during the battle 
where blood fell into the sea. 


The ships now lay as near as they needed to be for close-quarters 


combat to take place. Kolbeinn and his forces began to arrange 
their ships for battle, though this was done in a disorderly fash- 


213 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Hann hafði sig lengstum lítt við orustuna um daginn. Báru til 
þess tveir hlutir, sá annar að hann þóttist hafa liðskost gnógan 
en sá annar að hann var heill lítt og þótti honum sér varla hent 
að ganga í stórerfiði. En allir menn vissu að Kolbeinn var hinn 
fræknasti maður og höfuðkempa til vopna sinna. Stóð hann við 
siglu á kastalanum og skipaði þaðan til atlögu. 

En er hann sá að eigi var víst að svo búið hlýddi þá hét hann 
á sína menn og biður suma ganga af sínu skipi og á þau skipin er 
lá við að hroðin mundu verða. En Hjalti Helgason úr Leirhöfn 
bað hann leggja sitt skip á skut skipi Þórðar. Og enn hét hann á 
fleiri skipstjórnarmenn að leggja skyldu á skut vestanmönnum 
og gera hring að þeim. Er það og eigi meðalskömm, segir hann, 
ef þeir skulu vinna yður með þeim hinum smám og hinum fám 
skipum er þeir hafa móti þeim mikla skipaafla er vér höfum að 
dregið. 

Leysa þeir nú skipin úr tengslum og fara svo að sem Kol- 
beinn hafði fyrir sagt. En nú var áður svo komið orustunni að 
þeir menn af liði Þórðar sem fræknastir voru höfðu þá greiddar 
uppgöngur en sumir ætluðu þá að ganga upp á skip þeirra Kol- 
beins. 

Og hér urðu nú margir hlutir jafnsnemma, þeir er mikillar 
frásagnar eru verðir en nú verður þó um einhverja fyrst að tala. 

Verður þessi hríð mjög skaðsöm í liði Kolbeins áður en hið 
snarpasta mannvalið Kolbeins kom þeim Þórði í opna skjöldu 
en þeir Þórður höfðu eydd aftan skip sín mjög og var allur 
þorri mannanna kominn fram um siglu. Og þá er kall kom á 
skip Þórðar að tveggja vegna væri að þeim sótt urðu þeir þá við 
hvorutveggja að sjá. Gekk þá Þórður aftur á skip sitt og svo gerðu 
nú margir hans menn. En Þórður hafði lítið deildarlið. Eggjar 
hann þá að þeir rækju af sér þá fyrst hina óþarflegu bakhjarla er 
þá voru búnir þeim til óhaglegra íhöggva. Bað Þórður þá þegar 
að þeir gengju upp á skip Hjalta. Varð þar lítil viðtaka áður 
uppgöngur tókust. Gekk sá maður fyrst upp er Aron hét og var 
sonur Halldórs Ragnheiðarsonar, þar næst Þórður sjálfur. Lagði 
Þórður til Hjalta í gegnum brynjuna og sjálfan hann og nisti 
hann svo dauðan út við borðinu. Ruddist það skip svo vandlega 


214 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


ion so that the large ship which he himself was on and many of 
the other larger ships did not make it to the front. Kolbeinns 
formation was somewhat bent. It was at this moment that the 
tide of battle turned against Kolbeinn forces. 

He played little part in the actual fighting for most of the day. 
This was due to two reasons. The first is that he thought he could 
rely on his subordinates. The second was that he was not in good 
health and thought he would hardly be capable of any great ex- 
ertion. But all people knew that Kolbeinn was an exceedingly 
brave man and a military genius. He stood by the sail on the 
castle and commanded the attack from there. 

When Kolbeinn saw that matters were obviously not going in 
his favour, he called out to his men and ordered them to move 
from their ships and into those which were nearly empty of 
men. He commanded Hjalti Helgason of Leirhöfn to position 
his ship against the stern of Þórður's ship. Next, he ordered the 
same of the other captains, that they should position themselves 
at the sterns of the westerners and make a ring around them. ‘It 
is shameful that they are able to overcome you with such small 
and few ships as they have against such a great fleet as we have 
brought together; Kolbeinn said. 

They now loosed their ships from their bindings and did as 
Kolbeinn had ordered them to. This was at the point in the bat- 
tle when the bravest among Pordur’s forces were boarding the 
ships of Kolbeinn and his men, while the others were preparing 
to do the same. 

Now, many things happened concurrently, all of which are 
most saga-worthy, but can only be related one at a time. 

The battle had proved incredibly destructive to Kolbeinns 
forces, before the bravest of Kolbeinns men caught Þórður 
off his guard and forced all his men to vacate the sterns and 
flee beyond the sails to the bows of their ships. Then the call 
came to bérdur’s ship that a second front had opened up and 
some turned to meet those attacking from the rear. Þórður now 
returned to his own ship and the vast proportion of his men did 
also. However, Þórður had only a small reserve of men. Thus, he 
urged his men firstly to force back their incompetent foes who 


215 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


að nálega var hver maður drepinn eða fyrir borð rekinn. Varð og 
fam einum af sundi hólpið. 

En meðan Þórður hafði þetta að starfa þá höfðu Kolbeins 
menn komið stafnljám á skip hans og dregið það fram milli 
skipa sinna. Féllu þeir þar Ánn Áskelsson og Snorri Loftsson 
og Steinólfur Þorbjarnarson í stafni á skipi Þórðar og vildi engi 
þeirra flýja. Fjórði maður féll þar, Klemet, og særðu hann bæði 
Kolbeins menn og Þórðar menn. En allir aðrir flýðu á þau skip er 
næst lágu. Tókust þá hlaup mikil milli skipanna. En er Kolbeins 
menn gengu upp á skip Þórðar þá gerðist þeim ávinnt er næstir 
lágu. En í þenna tíma höfðu þeir Kolbeinn grön og Teitur Styr- 
misson og margir menn greiddar uppgöngur á skip Kolbeins 
unga. Og er til komu heimamenn Kolbeins þeir er hann sendi til 
af sínu skipi þá voru þeir Teitur og Kolbeinn bornir ofurliði og 
reknir fyrir borð og komust nauðulega aftur til sinna manna. Og 
var þá bardagi hinn ákafasti og komu Kolbeins menn stafnljám 
á skip Teits og drógu fram á millum sinna skipa. Og í þeirri hríð 
voru særðir þeir Teitur og Ásgrímur baulufótur og allur þorri 
manna á því skipi flýði. Hljóp Teitur þá á skip Kolbeins Dufgus- 
sonar. Varð það svo hlaðið og þröngt að inn féll um háreiðarnar 
og söxin. Hljóp þá meginþorri á skip Sanda-Bárðar. 

Tók nú bardaginn að losna og hljópu menn nú títt í millum 
skipanna. En er Þórður ætlaði aftur á sitt skip þá sá hann að 
skipið var autt af hans mönnum en hann hafði þá eigi liðskost 
til að sækja það. Gekk hann þá á skip Svarthöfða og dvaldist 
þar um hríð. En þá er hann sá að þeir Nikulás Oddsson og Eyj- 
ólfur Eyjólfsson og öll þeirra sveit var hrokkin aftur um siglu 
á Ógnarbrandinum og þar var þá búið til uppgöngu. Hljóp 
hann þá upp á skipið til þeirra og eggjar ákaflega að þeir skyldu 
herða sig. Hleypur hann þá fyrstur allra manna fram í stafn og 
hefir skjöld yfir höfði sér en sverð í annarri hendi. Fylgja þeir 
honum þá alldjarflega og verður nú hið snarpasta él og verða nú 
hvorirtveggju sárir. Höfðu Kolbeins menn áður komið akkeri í 
stafninn á því skipinu. Gengu þeir Þórður þá svo skörulega fram 
að í þessu slagi komu þeir af sér akkerinu. 


216 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


were attacking them from the rear and making ready to take them 
from behind. Þórður now commanded his men to immediately 
board Hjalti’s ship. There was only a little resistance before their 
assault broke through. The man who was named Aron (the son 
of Halldór Ragnheidarson) went up onto Hjaltis ship first, and 
next Þórður himself. Þórður struck at Hjalti and pierced both 
byrnie and flesh. Thus, Þórður stabbed him to death and pushed 
him overboard. That ship was nearly completely cleared because 
almost everyone aboard had been killed or driven overboard. 
Only a few were helped out of the sea. 

While Þórður was occupying himself with this, Kolbeinns 
men had landed a grappling hook on his ship and dragged it 
forward into the midst of their ships. There fell Ann Askelsson, 
Snorri Loftsson, and Steinólfur Þorbjarnarson at the stern of 
Þórður“ ship as they refused to flee. A fourth man fell there, 
Klemet, wounded by both Kolbeinns and Þórður's men. All the 
others fled onto the ship which lay nearest. Then much leap- 
ing between ships began. When Kolbeinn’s men went up onto 
Þórður“ ship, those who lay nearest to them began to give way. 
At the same time, Kolbeinn grön, Teitur Styrmisson, and many 
other men crowded aboard Kolbeinn ungis ship. Once those of 
Kolbeinn’s attendants which he had sent for arrived from their 
boats, Teitur and Kolbeinn were overcome by the overwhelming 
force and driven overboard and narrowly made it back to their 
own men. At that time the battle had reached its climax and Kol- 
beinn’s men landed a grappling hook on Teitur’s ship and drew it 
forward into the midst of their ships. In that fighting Teitur and 
Asgrimur baulufétur were wounded and most of the men on 
the ship fled. Then Teitur leapt onto Kolbeinn Dufgusson’s ship. 
It became so overloaded and heavy that the bow and rowlocks 
sunk beneath the surface of the sea. Most of the men then leapt 
onto Sanda-Bárður's ship. 

Now the battle began to loosen, and men leapt now to pass 
news between ships. When Þórður intended to return to his 
ship, he saw that the ship had been abandoned by his men and 
he had no crew with which to salvage it. He now went onto 
Svarthöfðis ship and remained there for a while. When he saw 


217 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Og þá kenna þeir norðanmennirnir Þórð. Eggjar þá hver 
annan að hann skyldi þá eigi undan komast er hann var svo 
mjög kominn í greipur þeim. 

Þórður svaraði: Rétt kennið þér, sagði hann, og sækið nú að 
fast fyrir því að sannlega skal yður óragur reynast í dag fyrir- 
maðurinn Vestfirðinga. Segir mér og svo hugur um að aldregi 
síðan munuð þér í jafnvænt efni við mig leggja. 

Knýjast þeir nú að fast norðanmennirnir. Drífur nú og 
þangað til af öðrum skipunum Þórðar fólkið það er fræknast 
var. Lauk svo þessari hríð að engi var ósár þeirra manna er fram 
höfðu gengið með Þórði. Finna þeir þá eigi fyrr, er aftur voru á 
skipinu, en vaxa tók austurinn. Bað þá Sigmundur Gunnarsson 
að ausa skyldi. 

Eftir sókn þessa losnaði heldur bardaginn víðast á skipunum. 
Tóku nú teinæringarnir allir að höggva sig úr tengslum nema 
þeir Helgi Halldórsson. Flýði Jón Álftmýringur fyrst manna 
og nokkuru síðar Bárður Hjörleifsson, þar næst Sigurður 
vegglágur. Þá kallaði Svarthöfði á Sigurð og bað hann að leggja. 
Hann gerði svo. Gekk þá Svarthöfði þar á skip og Hrafn snati 
og nokkurir menn aðrir. Svarthöfði bað og Hrafn mág sinn fara 
með sér. Hrafn spurði hvað hann vissi til Þórðar. Hann kveðst 
ekki til hans vita. 

Hrafn bað hann þá fara sem honum líkaði en hér er nú Óttar 
snoppulangur bróðurbani þinn. 

Svarthöfði kveðst ekki það hirða, sagði að unninn mundi sá 
sigurinn að sinni er auðið var. Hafði Svarthöfði þá fengið stór 
sár og vissi Hrafn það eigi. Reru þeir Svarthöfði þá frá og til 
lands. 

En er Teitur var af stokkinn skipi sínu þá gengu Kolbeins 
menn þar upp. Var þá óður vopnaburður á skipinu Kolbeins 
Dufgussonar svo að menn héldust eigi við. Flýðu menn þá svo 
gjörsamlega af því skipi að Kolbeinn stóð einn eftir. Tóku þá 
menn hans og drógu hann öfgan milli skipanna til sín og í því 
fékk hann fjögur sár, þrjú í lærið og voru tvö í gegnum lærið en 
eitt í ilina neðan og skar út í klaufina við þumaltána og varð það 
sár mikið. 


218 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


that Nikulás Oddsson, Eyjólfur Eyjólfsson, and all their com- 
pany had fallen back behind the sail on the Ógnarbrandur and 
were preparing to board from there, he leapt up onto their ship 
to them and urged them to be courageous. Next he ran first of all 
the men forward to the bow with his shield over his head and a 
sword in his other hand. Now the rest followed him dauntlessly 
and the most violent struggle began and there were wounded on 
both sides. Kolbeinn’s men had earlier anchored their ship at the 
stern. Þórður and his men now went forward with such bold- 
ness that in this struggle they got rid of this anchor. 

Then the northerners recognised Þórður. They now urged 
each other that they should not allow him to escape, 


[Here the text of Króksfjarðarbók begins anew) 


as he was almost within their grasp. 

Þórður replied: “You now understand and attack frantically 
because you have experienced the truth today that the leader of 
the Vestfirdingar is no coward. I also declare to you my view that 
you will never have such fair odds the next time we fight? 

The Northerners continued to struggle on steadfastly. The 
most valiant of bérdur’s men now arrived there from other 
ships. This fight ended such that none of those men who had 
attacked with Þórður were unwounded. Those who were at the 
back of the ship now discovered that the water level was rising. 
Sigmundur Gunnarsson now ordered people to start bailing. 

After this assault, the battle somewhat loosened in most 
places on the ships. Men on all the ten-oared boats now began 
cutting their bonds except for Helgi Halldórsson and his men. 
Jon Alftmyringr was the first man to flee, and a little later Bárður 
Hjörleifsson did the same, and then Sigurd vegglav next. Then 
Svarthöfði called to Sigurd and told him to wait. He did so. 
Svarthöfði, Hrafn snati, and some other man then went onto the 
ship. Svarthöfði asked Hrafn, his brother-in-law, to come and 
join him. Hrafn asked him what he knew of Þórður. He said he 
knew nothing of him. 


219 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þeir Ketill Guðmundarson og Almar Þorkelsson lögðu all- 
djarflega fram svo Bjarni Brandsson og Pall gris héldust einir 
best við. En frálagan tókst þeim giftusamlega. Sanda-Bárður 
hafði skip borðmest og lagði vel fram. Sótti þangað flest mann- 
anna er helst þótti hléið. Fundu þeir Bárður og hans félagar 
eigi fyrr en skipið var svo hlaðið að við því var búið að sökkva 
mundi undir þeim. Var í þessari svipan allri saman mest sú 
orustan að kastað var handsöxum og bolöxum í milli skipanna, 
skotið selskutlum og hvaljárnum og barið öllu því er til fékkst, 
bæði beitiásum og árahlummum. 

Var þá bæði að flestir menn voru nokkvað tannsárir, tók þá 
og flestum heldur að leiðast höggorustan og leituðu flestir menn 
sér að hafa heldur hættuminna, þess er þeir verðu sig vel frýju. 

En á því skipinu er þeir Þórður voru á staddir þá urðu menn 
þar að standa í austri og var við sjálft að eigi mundi varið verða. 
Finna þeir nú að skipið var meitt neðan. Biðja þeir Sigmundur 
og Nikulás að hafa í árarnar og leggja frá. En er Þórður varð 
þessa var þá bað hann þá eigi verða að undri og flýja þegar 
bardagann. Þeir sögðu að sum skipin voru flúin en þetta skip er 
nálega meitt til ófærs. 

En öll önnur skip sögðu þeir búin að flýja og frá að leggja. En 
Þórður trúði eigi fyrr en hann gekk sjálfur til að sjá austurinn. 
En þeir létu meðan síga skipið á hömlu og snúa því næst. 

En þegar er lið Þórðar sá af öðrum skipum að hann lagði frá 
þá hét hver skipstjórnarmaður á sína liðsmenn að leysa sig úr 
flotanum og flýr nú hvert skipið sem skjótast verður búið. 

Hér um kvað Ingjaldur: 


Mundi síst á sundi 
svipknýjandi flýja 

hildar garðs frá hörðu 
hretviðri geirfletja 

ef, hjaldrreitar, hóti 
hlunnfáks sumir runnar, 
gunnlátrs ruðu Gautar 
glæðr, fastara stæðu. 


220 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Hrafn asked him to go where he pleased, ‘though here now is 
Óttar snoppulangr, the killer of your brother: 

Svarthöfði replied that it did not matter, saying that he would 
deal with it when the victory was fated for them. Svarthöfði 
had received a large wound, though Hrafn did not know this. 
Svarthöfði and the others then rowed away to the mainland. 

After Teitur had leapt away from his ship, Kolbeinns men 
boarded it. There was now a frantic bearing of weapons on 
Kolbeinn Dufgusson's ship such that men did not stand their 
ground. Now everyone fled from that ship leaving Kolbeinn 
standing alone after. Then his men grabbed and dragged him 
awkwardly between the ships to them and from that he got 
four wounds, three to the thigh (of these two went through the 
thigh), and one to the sole of his foot which cut through to the 
cleft next to the big toe and was a great wound. 

Ketill Guðmundarson and Almar Þorkelsson pushed for- 
ward with great bravery, as did Bjarni Brandsson and Páll grís, 
holding on as best they could. Luckily for them, the retreat be- 
gan. Sanda-Bárður had the highest rising ship and had lain it 
well forward. Most of the men sought it out who considered it 
their preferred place of shelter. Bárður and his fellows did not 
discover before the fact that the ship was overloaded and about 
to sink beneath the waves. At this moment the battle for the 
most part involved the casting of daggers and poleaxes between 
ships, the throwing of harpoons for catching seals and whales, 
and the bearing of all that which was to hand was, even tacking 
booms and oar handles. 

For the majority it was like pulling teeth, and most were be- 
ginning to get somewhat fatigued from the hand-to-hand com- 
bat. Thus, the larger part of the men began to seek out a degree 
of safety for themselves in such a way that they remained well 
clear of any questions concerning their honour. 

On the ship on which Þórður and the others were stood men 
were still bailing water but it was inevitable that they would not 
be able to continue. They now discovered that the ship was dam- 
aged underneath. Sigmundur and Nikulás asked to use the oars 
and set off. And when Þórður became aware of this he ordered 


221 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Hér segir Ingjaldur og það hversu mörg skip hruðust af Kolbeini 
í þessum bardaga: 


Hrauð, þar er hermenn kníðu, 
hlutvandr, dunur randa, 

menn vissu það, þrenna 

Þórðr hlaupmari borða. 

Lýð frá eg líf við dauða 

liðveljanda selja, 

en lands þess er grið greindust, 

galt Leirhafnar- Hjalti. 

Og enn segir Ingjaldur frá liðsmun: 


Íms hafði lið ljóma 
leikherdandi verðar, 

ruðust mél í styr stála 
stinn, tveim hlutum minna. 
Þar frá eg Þundar skýja 
þingeggjanda leggja 
Gunnar seims frá glaumi 
göndlar skíðs um síðir. 


En er snúið var skipinu Þórðar kallaði hann til Hrafns Odds- 
sonar, biður hann fá sér menn nokkura. Hrafn sagði að þeir 
þóttust hvergi of margir. En þó hljóp Hrafn þá á skipið til Þórðar 
og þá hljópu fjórir menn eftir honum. Héldu þeir þá til lands inn 
og svo hver sem búinn var. 

Var þá umræða mikil á skipi Þórðar hversu langur bardaginn 
hefði verið. Kom það ásamt með þeim að þá mundi sól vera nær 
miðju landsuðri. En þá var lágur veggur undir sólinni er þeir 
fundust. 

Var Þórður þá allhugsjúkur því að þeir söknuðu fyrir víst þá 
skipsins Sanda-Bárðar og svo Trékyllisins er Bjarni Brandsson 
stýrði. Hugðu menn að því mundi Kolbeinn ekki reka flóttann 
að þeir mundu hafa þessi skip í sínu valdi. 

Þeir Bárður höfðu látið árarnar allar nema fjórar einar. Lagði 
þá Bjarni að þeim og tók af þeim nær þrjá tigu manna en fékk 


222 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


them to not bring about shame by immediately fleeing the bat- 
tle. 

They said that some ships had fled and that this ship had been 
rendered effectively useless due to the damage it had sustained. 

‘And all the other ships; they said, ‘prepare to flee and leave 
the battle? But Þórður disbelieved this before he went himself 
and saw how waterlogged the ship was. While the ship sank, the 
men got into the rowing position and then turned it. 

As soon as Þórður's forces on other ships saw that he was re- 
treating, then each captain called to his crewmen telling them to 
loose themselves from the fleet and now each ship fled as soon 
as they were ready. About this, Ingjaldur says: 


The warrior 

would not flee 

across the sea 

from the hard battle 

if some men would 
stand firm a little longer. 
The belligerents 
reddened their swords. 


Ingjaldur also says in this poem how many of Kolbeinn’s ships 
were emptied in this battle: 


Upright Þórður cleared three ships 
where warriors fought 

in the battle. People know this. 

I have heard that troops 

sacrificed their lives 

for their commander there, 

dying and breaking 

the peace in the country. 


And Ingjaldur also notes the strength of each navy: 


223 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


þeim árar svo að þeir voru vel færir. Reru þá undan allir samt. 
Kolbeins menn reru eftir þeim á tveim skipum litlum og þorðu 
eigi á þá að ráða er þeir komu eftir og sneru aftur til flotans. 
Lágu þeir Kolbeinn þar á hafinu og biðu hafgolu því að ferjurnar 
voru þungar í róðri. 


224 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


The warrior had the 

smaller of the two forces. 
Unyielding weapons were 
reddened in the battle. 

I have heard that the warrior 
sailed swiftly to 

the booming battle 

and closed quarters. 


When Þórður's ship turned he called out to Hrafn Oddsson, 
ordering him to get some men. Hrafn said that he thought he 
would not be able to find many. Then Hrafn leapt onto the ship 
to Þórður and four men followed him. All headed for dry land 
as soon as they were ready. 

On Þórður's ship they discussed in detail how long the bat- 
tle had lasted for. It was agreed that the sun was now near the 
middle of the southeast, but that the navies had met shortly after 
sunrise. 

Þórður was at that time riven with anxiety because Sanda- 
Bárðurs ship as well as the Trékyllir which Bjarni Brandsson 
captained were missing. The people thought that the reason that 
Kolbeinn was not currently pursuing those taking flight was be- 
cause he had these ships in his power. 

Bárður and his men had lost all but four of their oars. Bjarni 
placed his vessel alongside Bardur’s ferry and sent thirty men 
onto it with their oars. Thus Sanda-Bárður's boat was well able 
to travel. Now they all rowed away together. Some of Kolbeinns 
men rowed after them in two little boats but did not dare to at- 
tack when they reached them and so turned back and rejoined 
the rest of Kolbeinns fleet. 

Kolbeinn and his men remained out in the sea, awaiting a 
wind that would push them towards the shore, for the ships 
were too heavy to be rowed. 


225 


britugasti og annar kafli 


Þórður og hans menn sóttu róðurinn sem ákafast og stefndu inn 
undir Reykjanes því að þeir ætluðu að þangað mundi skemmst 
undir land. Var þá að lagt og upp gengið. Tóku menn þá vatn á 
skipin því að margir voru áður ákaflega þyrstir. Var þá nón dags. 

Þórður bað Hrafn Oddsson ganga þá á skip sitt og róa fyrir 
inn til Árness og láta taka hross þau öll sem voru í víkinni. Vil 
eg, sagði hann, að þeir menn sem mest eru sárir ríði hrossunum 
undan óvinum sínum en eigi taki þeir menn hrossin er vel mega 
ganga og fætur hræra. En vér verðum að bera hina á fjöll upp. 

Gerði nú Hrafn svo en Þórður fór meir af tómi. 

Og er Þórður kom í víkina þá kenndi hann ferju Sanda-Bárðar 
og svo Trékyllinn að þeir reru þá utan að. Varð þar hinn mesti 
fagnafundur er þeir hittust. Rannsökuðu þeir þá liðið. Fundu 
þeir þá að þeir höfðu fáa eina menn látið en nálega var hver 
maður sár nokkuð, sá er með Þórði hafði verið. En öll alþýða 
var lítt sár. 

Lét Þórður þá kalla saman liðið og skaut á húsþingi. Þakkaði 
hann mönnum þá góða fylgd og fór þar um mörgum fögrum 
orðum. Væntir mig að nú í dag muni yður þykja hafa um turnað 
hamingjan með okkur Kolbeini þann tíma er vér spyrjum þann 
mikla mannskaða er eg hygg að þeir skulu fengið hafa hjá því 
sem vér. Vil eg nú biðja yður, góðir hálsar, að þér leggið til hver 
það er ráðlegast þykir upp að taka. Er nú svo komið voru máli 


226 


Chapter Thirty-Two 


Þórður and his men rowed as vigorously as they were able to and 
steered beneath Reykjanes, as they thought that route would 
bring them to land quickest. Then they went ashore, bringing 
water to the ships as many aboard suffered from thirst. It was 
now noon. 

Þórður asked Hrafn Oddsson to board his ship and row 
ahead to Arnes and get all the horses in the bay. He said ‘I want 
those men who are most wounded to use the horses to escape 
our enemies, but those who are able to walk can escape on their 
feet— so do not take the horses. The rest of us shall head for the 
hills. 

Hrafn went ahead, with Þórður travelling behind. 

When Þórður arrived in the bay, he recognised two ships 
rowing towards them: Sanda-Bardur’s ferry and the Trékyllir. 
When they met, they all greeted each other most joyfully. Then 
they considered their forces: they discovered that they had lost 
only a few men, but nearly everyone who had been with Pordur 
had some sort of injury. Nevertheless, among the common men, 
not many were wounded. 

Þórður now summoned everyone together and held a coun- 
cil. He thanked the troops for their good support and spoke 
many beautiful words about it. He said 1 believe that today 
you have changed the game in the dealings between Kolbeinn 


227 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


að þegar er Kolbeini gefur byr þá mun hann vestur hingað sigla 
og sýnist mér sem vér munum lítt við komast um undanferðina 
á skipunum með því að vér höfðum látið tréreiðann á flestum 
skipum vorum. Vil eg því að þér ráðið um með mér. 

Lögðu menn þá allmisjafnt til. Flestir þeir er skipin áttu fýstu 
að eigi skyldi við þau skilja. En þeir sem ekki áttu í skipum þá 
geymdu heldur hvað þeim þótti sér hættuminnst og verður það 
að endurmæli einu. 

Og er Þórður sér að lítið nýtti af tillögum alþýðunnar þá tók 
hann svo til orðs: Svo góða raun hafið þér mér nú gefið, þessir 
hinir góðu mínir félagar og fóstbræður er mér hafa nú í dag 
svo skörulega fylgd veitt að varla munu á voru landi dæmi til 
finnast, að menn hafi við svo mikið ofurefli átt að skipta og svo í 
móti gengið drengilega sem guð þakki yður. Og eigi vil eg nú því 
launa yður að leiða yður nú enn á nýjaleik í háskann fyrir mínar 
sakir því að meira þykir mér verður einn góður drengur en allir 
þessir skiptötrar. Þarf hér eigi langt um að tala að menn skulu 
ryðja skipin og bera reiðann í kirkju og öll önnur föng. Skulu 
og þeir menn í kirkju er sárir eru og séu eigi með oss færir. Þeir 
menn skulu og með oss fara er vér hyggjum að eigi fái kirkju- 
grið. 

Var það um náttmálaskeið er þetta var allt að gert og Þórður 
sneri áleiðis upp með fjalli frá Árnesi. Skildu þeir þá við hann 
Teitur Styrmisson og Egill Sölmundarson, Kolbeinn grön, 
Ásgrímur baulufótur og allir þeir er honum þóttu eigi færir með 
sér. Fékk hann þeim hross og ósára menn til fylgdar og skyldu 
þeir flytjast til Steingrimsfjardar. 

En er þeir komu skammt á fjallið þá gerðist Ásgrímur svo 
farinn af sárum að hann mátti eigi lengra fara. Var hann þá þar 
eftir og Gunnar nautatík og nokkurir menn aðrir. En Þórður 
og sú sveitin er með honum var sneri áleiðis og upp í dal þann 
er verður skammt upp frá Árnesi. Beiddi þá liðið hvíldar er þar 
var komið. 


228 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


and me: Í am sure we shall soon discover that they have lost 
far greater numbers of men than we have. Now I ask you, brave 
comrades, that everyone proposes the best plan they can. Our 
situation is such that, as soon as Kolbeinn has a favourable wind, 
he will sail west to here, and I think that it will be difficult for 
us to escape by boat as we have lost the rigging on nearly all. 
I therefore want you to give me your opinions concerning the 
road ahead? 

Now a large number of different suggestions were made. 
Most shipowners were keen not to part with them, though those 
who had no shares in shipping wanted to do that which seemed 
least risky: thus the debate went back and forth for a while. 

When Þórður saw that the company’s discussion was prov- 
ing fruitless, he spoke: ‘you have proved your courage and fi- 
delity to me, my excellent comrades and foster brothers, who 
have given your aid today with such boldness that it would be 
difficult to find an instance of men who fought against such an 
overwhelming enemy force and managed to repel it with such 
valour. I will not reward you for your service by bringing you 
to death’s door for my sake, because a brave man seems to have 
ten times the worth of all these shipwrecks. There is no need to 
talk any longer: men must empty the boats and carry the tackle 
and other supplies into the church. Those who are wounded and 
are unable to travel with us, they should go inside there also. 
However, those men who are unlikely to be granted sanctuary 
ought come with us. 

It was at dinnertime that all this was decided and when 
Þórður left and headed up the mount above Árnes. There he 
left Teitur Styrmisson, Egill Sölmundarson, Kolbeinn grön, Ás- 
grímur baulufótur, and all those who did not appear fit to travel 
with him. He provided them with horses and uninjured men to 
escort them: they were to travel to Steingrímsfjörður. 

However, when they had reached a short distance up the 
mountain, Ásgrímur had become exhausted by his wounds to 
the extent that he could not journey any further. He remained 
there, along with Gunnar nautatík and some others. Þórður and 
those accompanying him went up the valley which goes a little 


229 


Fig. 9. The church at present-day Flugumýri, Skagafjörður. Photo by 
the author. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


above Árnes. It was here that the troops demanded that they 
pause for respite. 


231 


britugasti og þriðji kafli 


Nú er frá því að segja er þeir Kolbeinn lágu eftir á flóanum. Lét 
hann nú rannsaka skip sín og skoðaði hve margt fallið var eða 
hvað svo var sárt að hann vildi eigi með sér hafa. Finnur hann 
nú að margt er fallið en fjöldi sár. Fær hann nú til tvö skip og lið- 
færa menn svo að birgt var og lætur flytja líkin norður til Skaga 
og sára menn. 

Var þá að hugað hve mörg Þórðar skip þar lágu eftir og fund- 
ust þrjú. Voru á Þórðar skipi fallnir fjórir menn og engi þá enn 
látinn. Voru þá grið gefin Snorra Loftssyni og Áni Áskelssyni 
því að hann nefndist nafni Þórðar bróður síns. Steinólfur Þor- 
bjarnarson var þegar höggvinn fyrir borð en Klemet smiður var 
þegar drepinn uppi í skipinu. Var Ánn þá leiddur upp á skip 
Einars langs Jónssonar. 

Tóku þeir Kolbeins menn þá hvíld og biðu byrjar og átu mat. 
Og hugðu þeir að vandlega hve marga menn þeir höfðu látið í 
þessum bardaga og höfðu á átta tigi alls látist með þeim er síðar 
létust af sárum. 

Þessir menn voru mest virðir af þeim er létust: Guðmundur 
frá Sökku, Hjalti Helgason, þeir Illugasynir, Einar dragi og Þor- 
steinn. Snorri Þórálfsson, Sigurður Rögnvaldsson. 

Þá mælti Kolbeinn við Einar Jónsson að hann skyldi taka 
Snorra Loftsson til sín. Er þér, sagði hann, kunnast hver hvergi 
þeirra er Vestfirðinganna. 


232 


Chapter Thirty-Three 


Now we must tell of Kolbeinn and his men, who were still out in 
the bay. He had his ships searched to discover how many men 
had fallen or become badly wounded enough that he would not 
want them with him. He then learned that many men had fallen 
and a lot were wounded. He now got two ships and crewed them 
with men who were fit to travel, and in these vessels had the 
corpses of the dead as well as the wounded men conveyed north 
to Skagi. 

Next, they wondered how many of Þórðurs ships had been 
left behind and they counted three. Aboard Þórður's ship, four 
men had fallen, though none of these were yet dead. Then mer- 
cy was granted to Snorri Loftsson, as well as Ann Askelsson 
because he called himself by the name of his brother Þórður. 
Steinólfur Þorbjarnarson was immediately killed and thrown 
overboard. Upon the ship, Klemet smiður was also slain. Ánn 
was then led up onto the ship of Einar langur Jónsson. 

Kolbeinns men then had a rest, waited to set off, and ate 
food. They thought hard about how many men had died in this 
battle and counted eighty dead in total including those who later 
died of their wounds. 

These men were the worthiest of those who died: Guðmun- 
dur of Sakka, Hjalti Helgason, Snorri Þórálfsson, Sigurður Rögn- 
valdsson, and the sons of Illugi (Einar dragi and Þorsteinn). 


233 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Sjá þeir nú og að kyrrlegt gerir. 

Og er Snorri kemur upp á skip Einars þá tekur hann til orða 
er hann kennir Án Áskelsson og mælti: Guð sé lofaður, Ánn 
félagi, er eg sé þig heilan. 

En er Einar Jónsson heyrði þetta: Er svo, sagði hann, að Ánn 
fjandinn er hér er flest illt hefir gert oss? 

Lét hann þegar taka Án og höggva fyrir borð. 

Snorra þótti þetta verk svo illt að hann vildi nú gjarna heldur 
þagað hafa og heldur hafa látið allt það er hann átti og þótti of 
mjög af sér hlotist hafa. En þó fékk hann nú ekki að gert. 

Eftir þetta biður Kolbeinn reisa viðuna og taka til segls. Vil eg 
því nú lýsa fyrir yður, sagði hann, að nú skal sigla vestur yfir Flóa 
að leita Þórðar þar til er vér finnumst og láta nú sverfa til stáls 
með oss. En ef vér finnumst eigi þá skulum vér sigla til Vest- 
fjarða og herja, brenna bæi en drepa menn og eyða svo byggðina 
að Þórður megi eigi oftar þaðan eflast með ófriði á hendur oss. 
En þó segir mér svo hugur um að eigi sé ráðið að mér verði 
auðið að standa yfir höfuðsvörðum Þórðar svo sem hann rak nú 
úr færi að sinni. Og enn er það nær mínu hugboði að á þessum 
fundi muni hamingjuskipti orðið hafa með okkur Þórði. Hafið 
nú þá stefnu sem þér sáuð að þeir Þórður reru undan. 

Siglir nú sá fyrst er skjótast var búinn vestur yfir Flóa. 


234 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Then Kolbeinn told Einar Jónsson that he should take cus- 
tody of Snorri Loftsson, saying ‘after all, it is you who know eve- 
ryone among the Vestfirðingar! 

They also saw that calm had now fallen. 

When Snorri came up onto Einar’s ship, words tumbled from 
his mouth when he recognised Ann Áskelsson and he said: ‘God 
be praised that I find my comrade Ann safe and sound!’ 

As soon as Einar Jonsson heard this, he said ‘is it so that the 
fiend Ann is here who has done such evil to us?" 

He immediately had Ann seized, struck with a blade, and 
thrown overboard. 

Snorri thought this deed utterly evil and he wished now that 
he had been silent and lost everything which he owned, think- 
ing too much had resulted from his actions. However, there was 
nothing he could do about it now. 

After this, Kolbeinn ordered the sails raised so they could 
set off. ‘I now want to declare before you all; he said, ‘that we 
shall now sail west across Húnaflói to search for Þórður until 
we find him and then have him fight it out to the last against us. 
But if we do not find him, then we sail to the Vestfirdir to harry, 
burn farms, kill men and so to desolate the whole settlement 
such that Þórður may never again use it as a base from which to 
launch warfare against us. However, my mind now says to me 
it is unlikely that I will have the good fortune to kill Þórður as 
he has got away from me on this occasion. Yet it is near to my 
thoughts that in this battle there must have been a shift in for- 
tune between us and Þórður. Now let us congregate where you 
saw Þórður row away to. 

Now those who prepared fastest sailed west across Húnaflói 
first. 


235 


britugasti og fjórði kafli 


Nú er þar tilað taka sem fyrr var frá horfið að Þórður hafði tekið 
hvíld uppi í dalnum. Hafa menn þá sofnað fast. Og er komið var 
að sólarfalli þá lætur Þórður vekja liðið og varð að ausa köldu 
vatni á marga menn áður fólkið vaknaði. 

Þá bað Þórður að tveir menn skyldu ganga fram á fjallið yfir 
Árnes og hyggja að ef þeir sæju nakkvað til ferða Kolbeins. Fóru 
þá tveir menn fram á fjallið og komu aftur skjótt. Sögðu þeir 
Þórði að Kolbeinn sigldi þá utan að Trékyllisey. 

Sagði Þórður að þá voru eigi setuefni. Bað hann menn þá 
vopna sig. Gekk Þórður þá upp á fjallið og kom ofan í Ingólfs- 
fjörð og úr Ingólfsfirði til Ófeigsfjarðar. Voru þá mennirnir svo 
þreyttir af mæði og blóðrás og svefnleysi að þá vildu menn eigi 
lengra fara. Lögðust menn þá niður og tóku á sig svefn. 

En drottinsdaginn er Þórður vaknaði kallaði hann saman 
menn sína og spurði þá alþýðuna hvað þá væri líkast til ráðs að 
taka. Fann hann það skjótt að bændur voru heimfúsir. Kveðst 
Þórður gjarna vilja gefa þeim heimleyfi ef þeir kæmu til hans 
þegar er Kolbeinn siglir skipum hið ytra vestur fyrir. Hétu þar 
flestir góðu um. Sneru flestir þar á fjall upp og komu ofan í Ísa- 
firði. Gengu sumir hið efra um fjöll allt til Barðastrandar. Komu 
hverjir þar ofan í fjörðuna sem heima áttu. 

Þórður sendi menn sína að leita að smáskipum. En áður 
menn skildu í Ófeigsfirði þá þakkaði Þórður mönnum fylgd sína 


236 


Chapter Thirty-Four 


Now we must continue from where we left off, with Þórður 
encamped down in the valley. His men had fallen into a deep 
slumber. When the sun set, Þórður had his company awakened 
and cold water had to be poured on many of the men before 
they woke up. 

Next, Þórður ordered two men to go away to the mountain 
above Árnes to find out if they could see anything of Kolbeinn’s 
journey. Two men went off to the mountain and came back 
quickly. They told Þórður that Kolbeinn was now sailing to- 
wards Trékyllisey. 

Þórður said that now was not the time to relax. He called 
his men to arms. Þórður then went up onto the mountain 
and came back down at Ingólfsfjörður and went from there to 
Ófeigsfjörður. Men were now completely exhausted from short- 
ness of breath, blood-loss, and lack of sleep, and they refused to 
travel any further. Everyone then lay down and went to sleep. 

On Sunday when Þórður woke up he called together his men 
and asked then all the people what plan they would like to adopt. 
He soon found that the householders were keen to return home. 
Þórður said he would like to give them leave to return home, 
provided they immediately came to him if Kolbeinn sailed his 
ships west around the top of the peninsular. Most there were 
content to make this promise. Most of the men turned from 


237 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


er þeir höfðu honum veitt, kveðst öllum skyldu það með góðu 
launa ef guð gæfi honum tíma til. 

Fór Þórður þá út á Engines og þaðan til Dranga og þá til 
Furufjarðar. Setti Þórður þá menn út á Stigagnúp að verða varir 
við ef Kolbeinn sigldi hið ytra með skipum. 

En Þórður fór og kom Pétursmessumorgun í Holt í Önundar- 


fjörð. 


238 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


there up to the mountain and came down at Ísafjörður. Some 
went over the upper mountains all the way to Barðaströnd. Each 
person came down to the fjord where he had his home. 

Þórður sent his men to search for small ships. Before the peo- 
ple parted at Ófeigsfjörður, Þórður thanked those men in his 
following who had helped him, saying that all should receive 
good rewards from him if God gave him the opportunity to give 
them. 

Now Þórður went out to Engines, then from there to Drang- 
ir, and thence to Furufjörður. Þórður next placed men out at 
Stigagnúp to watch out in case Kolbeinn sailed around with his 
ships. 

Þórður continued on his way and arrived at Holtin Önundar- 
fjörður on the morning of Saint Peter's mass day. 


239 


britugasti og fimmti kafli 


En þá er Kolbeinn kom í Trékyllisvík gekk hann á land í Árnesi 
og lét kanna kirkjuna og vildi vita hvað þar væri þeirra manna 
er honum þætti slægur til vera. En er hann öngan fann þann er 
hann vildi nokkuð að gera þá rændu þeir kirkjuna og tóku slíkt 
er þeir fengu. 

Drottinsmorguninn fékk Kolbeinn njósn af að sáramenn 
nokkurir mundu vera uppi á fjallinu. Gerði hann þá menn upp 
á fjallið að leita þeirra. Hittu þeir Ásgrím Gilsson er kallaður var 
baulufótur. Beiddi hann sér griða til fundar við Kolbein og þeir 
játuðu honum því og fluttu hann heim í Árnes. Frændur hans 
báðu honum griða við Kolbein að hann mundi hann láta njóta 
mágsemdar því að Kolbeinn hafði fyrri fylgt Hallberu systur 
hans. Kolbeinn kveðst eigi vilja sjá hann og bað hálshöggva 
hann. Fékk hann þá til mann að drepa hann. 

Eftir það lét Kolbeinn taka skip öll og hafði sum með sér en 
sum lét hann brenna. Í þessi ferð var það gert sem aldrei hafði 
fyrr verið á Íslandi. Hann lét taka hvalina suma en í suma lét 
hann eld leggja og brenna upp, sagði að eigi skyldi Þórður ala 
sig á þeim eða menn sína til ófriðar honum. Rændi Kolbeinn þá 
allar Strandir og sigldi þaðan til Vestfjarða og kveðst þá aleyða 
skyldu svo að Þórður mætti þaðan eigi eflast með ófriði. 

Hinn næsta dag eftir Pétursmessu sigldi Kolbeinn inn eftir 
Ísafirði. 


240 


Chapter Thirty-Five 


Once Kolbeinn arrived at Trékyllisvík, he landed at Árnes and 
had the church searched for any men they might torture or kill. 
But when they found no-one, he wanted to do something and so 
had the church plundered for all movable goods. 

On Sunday morning Kolbeinn got intelligence that there 
were some wounded men upon the mountain. He thus sent 
men up the mountain to search for them. They met Ásgrímur 
baulufótur Gilsson. He asked for safe conduct to meet with Kol- 
beinn and they granted him that and they took him home to 
Arnes. His kinsmen asked Kolbeinn to grant him the mercy that 
was the benefit of kinship because Kolbeinn had previously had 
Hallbera, his sister, as a concubine. Kolbeinn said he did not 
want to see him and ordered his head cut off. He then ordered 
a man to kill him. 

Next, Kolbeinn had all the vessels impounded, taking some 
with him and having the rest burned. On this expedition things 
were done that never had been before in Iceland. He had some 
whales seized and some he had set on fire and burned up, saying 
that neither Þórður nor his men should feed themselves with 
them to wage war against him. Kolbeinn now raided the whole 
of Strandir and sailed thence to the Vestfirdir and said that they 
would lay waste such that Pordur might never be able to raise 
forces for war from there. 


241 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Geirmundur son Fanga-Ljóts sá þá skipin er hann var á njósn 
og fór þegar þar til er hann fann Þórð og sagði honum. En Kol- 
beinn fór þá með skip sín inn til Æðeyjar og lagði þar til hafnar. 
En er Geirmundur kom í Holt sat Þórður yfir borðum og hans 
menn allir. En þegar er Geirmundur mátti segja tíðindi þá bað 
hann Þórð úti verða, sagði að Kolbeinn mundi ókominn aðeins 
vera nema hann hefði siglt inn til Ísafjarðar. 

Var þá hrundið fram borðunum og hljópu menn þá til vopna 
og herklæddust en sumir leituðu að hestum. En er hestarnir 
komu að þá sendi Þórður alla vega menn frá sér til mannsafn- 
aðar. Hrafn Oddsson sendi hann vestur á Rauðasand og 
Barðaströnd og um alla Vestfjörðu sendi hann menn. En Ingjald 
Geirmundarson sendi hann til móts við Sturlu Þórðarson og 
Þorleif Þórðarson og Böðvar Þórðarson að þeir kæmu allir til 
móts við hann í Breiðafjörð. En Eyjólf Eyjólfsson sendi hann til 
Ísafjarðar að safna þar mönnum. En Þórður sjálfur skyldi safna 
liði um Önundarfjörð og skyldu finnast allir saman laugar- 
kveldið út í Dýrafirði. 

En er Kolbeinn kom í Æðey þá fann hann Þórdís Snorra- 
dóttir og Einar Þorvaldsson og sendu þá orð öllum hinum 
stærrum bóndum fyrir norðan Ísafjörð og öllum þeim sem í 
friði vildu hafa fé sitt og fjör, þá skyldu allir koma til móts við 
Kolbein og sverja honum trúnaðareiða. Skutust þá margir við 
Þórð í trúnaðinum og fóru til fundar við Kolbein. Sumir lágu úti 
á fjöllum með bú sín svo að aleyða voru eftir bæirnir. 

Fyrir norðan Dýrafjörð kom Þórður ekki upp mönnum og 
gafst þá upp safnaðurinn. Fór Þórður þá út á Eyri. Kom þá 
Hrafn og Gísli vestan að til Arnarfjarðar með níu tigi manna. 
Fundust þeir Þórður þá. Þótti honum þá engi föng á viðtöku 
þó að Kolbeinn sigldi vestur í fjörðuna. Lét hann þá fara heim 
hið óknálegra liðið en lét taka fjóra teinæringa og lét flytja til 
Barðastrandar og sté þar á skip með sex tigu manna og fór 
suður um Breiðafjörð til Fagureyjar. Fann hann þar Sturlu 
frænda sinn. Spurði hann þá að Gissur Þorvaldsson var kominn 
í Breiðafjarðardali með fjölmenni. Hafði hann þá sæst við Jón 
Sturluson. Voru mál öll lögð í konungs dóm. 


242 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


The day after the mass day of Saint Peter, Kolbeinn sailed 
through Ísafjörður. 

Geirmundur, the son of Fanga-Ljótur, saw the ship that he 
had been looking out for and straightaway headed off until he 
found Þórður and informed him. Kolbeinn now went with his 
ship to Æðey and laid them there in the harbour. When Geir- 
mundur came to Holt, Þórður was sat at table with all his men. 
As soon as Geirmundur could, he told them the news and asked 
Þórður to leave, saying that Kolbeinn would be arriving immi- 
nently unless he had sailed into Ísafjörður. 

Now the tables were pushed away and men seized their 
weapons and donned their armour and some searched for 
horses. When the horses arrived, Þórður sent messengers in all 
directions to raise troops. Hrafn Oddsson he sent westwards to 
Rauðasandur and Barðaströnd, and others all around the Vest- 
firðir. He also sent Ingjaldur Geirmundarson to Sturla Þórðarson 
and Þorleifur Þórðarson to Böðvar Þórðarson, to call on both to 
meet him in Breiðafjörður. Still further, he sent Eyjólfur Eyjólfs- 
son to Ísafjörður to gather men there. Þórður himself went to 
gather men in Önundarfjörður. Everyone was to rendezvous in 
Dýrafjörður on Saturday night. 

When Kolbeinn came to Æðey, he met Þordís Snorradóttir 
and Einar Þorvaldsson. They sent messengers to all the most 
substantial householders from north of Ísafjörður, letting them 
know that all who wanted to save their lives and property should 
come to Kolbeinn and swear him an oath of allegiance. Now, 
some men reneged on their loyalty to Þórður and sought out 
Kolbeinn. Nevertheless, other hid in the mountains with their 
livestock, leaving their farms empty. 

Þórður did not succeed in raising troops north of Dýrafjörður 
and he then abandoned his attempt to recruit men. Þórður went 
out to Hrafnseyri. Hrafn and Gisli came from the west to Arnar- 
fjörður with ninety men. They met Þórður then. Þórður now 
deemed that they did not have a large enough gathering to resist 
Kolbeinn should he sail west and into the ford. After this, he 
let the weaker members of his force go home but had seized 
four ten-oared boats and had them moved to Barðaströnd. He 


243 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


En er Þórður spurði að Gissur var út kominn þá söfnuðu 
þeir liði Þórðarsynir, Sturla og Böðvar, um Borgarfjörð og út um 
Snæfellsnes og utan um Skógarströnd og um Gilsfjörð. 

En er Gissur spurði að Þórður var vestan kominn og hafði 
liðsafnað þá ríður Gissur þegar suður aftur. 

Þetta sumar var Tósti Dagfinnsson fóthöggvinn báðum 
fótum. Hét sá maður Ingólfur og var Ólafsson er honum veitti 
áverka. 

Kolbeinn sigldi vestan þá er hann þóttist til þess búinn vera 
og sat þá heima á Flugumýri um kyrrt. 

Þórður fór þá vestur í fjörðu og sat á Eyri um sumarið. Var 
þá kyrrt um hríð. 


244 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


boarded along with sixty other men and headed southwards 
over Breiðafjörður to Fagurey where he met his kinsmen Sturla. 
Here, he discovered that Gissur Þorvaldsson had come to 
Breiðafjarðardalur with a large number of men. He had reached 
a settlement with Jón Sturluson, and all their disagreements 
were to be arbitrated by King Hákon. 

After Þórður discovered that Gissur had returned to Iceland, 
the sons of Þórður Sturluson, Sturla and Böðvar, gathered men 
from Borgarfjörður, Snæfellsnes, Skógarströnd, and Gilsfjörður. 
When Gissur heard that Þórður had arrived from the west with 
forces, he immediately fled south. 

That summer, Tósti Dagfinnsson had his legs cut off by a man 
named Ingólfur Ólafsson. 

Kolbeinn sailed home when he considered his mission com- 
plete and resided quietly at Flugumýri. Þórður returned to the 
Vestfirðir and remained alert throughout the summer. All was 
quiet now for a while. 


245 


Þrítugasti og sjötti kafli 


Þórður kom vestan milli Maríumessna með mikla sveit og riðu 
þeir Sturla þá suður í Dala og kvöddu menn upp. Þeir fengu 
þá enn hundrað manna og riðu norður Haukadalsskarð og 
ætluðu að Kolbeini til Skagafjarðar. Þeir riðu til Miðfjarðar og 
svo norður þar til er þeir komu í Miðhóp. Þá sáu þeir að njósnir 
gengu fyrir þá út til Þingeyra en þar voru menn Kolbeins, Ólafur 
chaim og annar. 

Maður hét Harri er þar bjó í Miðhópi. Hann var þá í braut 
riðinn og hafði hest allgóðan. Riðu þeir Þórður þá norður til 
Hólavaðs. Sá þá norður til bæjanna að sumir hleyptu í fjallið en 
sumir norðurleiðina. 

Gerðist þá kurr í liðinu að óráðlegt væri að ríða lengra. Var 
þá um rætt að Sturla skyldi eiga um við Þórð að aftur væri snúið. 
Sturla vildi það eigi því að honum þótti þeir hafa ámælt sér um 
sumarið að þeir hefðu slælega riðið að þeim Brandi Kolbeins- 
syni. Riðu þeir þar til er þeir komu til Giljár. 

Þá ræddi Þórður um að þeir skyldu aftur snúa: Sé eg nú að 
þér metið við mig atkvæði. 

Þeir riðu um kveldið í Miðhóp en um daginn eftir vestur til 
Hrútafjarðar og lágu úti um nóttina á Hrútafjarðarhálsi. 

En þann aftan kom Kolbeinn með þrjú hundruð manna í 
Miðfjörð og komust þeir nauðulega í kirkju Gilssynir, Kálfur og 
Úlfhéðinn. En síðan sendi Kolbeinn Kálf vestur eftir Þórði að 


246 


Chapter Thirty-Six 


Þórður arrived from the west with a great army between the 
mass days of Mary. Sturla and Þórður then rode south to Dalir 
and raised troops: they gathered 120 men. Next, they rode 
northwards over Haukadalsskarð, heading for Kolbeinn in 
Skagafjörður. They rode to Miðfjörður and thence further north 
until they arrived at Miðhóp. There they learned that news of 
their coming had already arrived at Þingeyrar, where Ólafur 
chaim and another of Kolbeinns men were. 

There lived a man named Harri at Miðhóp: he was away and 
had a good horse. Þórður and his men rode north to Hólavað. 
They saw that north of the farms, the householders had run into 
the mountains or along the roads leading north. 

Then many in the army deemed it was inadvisable to ride 
any further, and they asked Sturla to convince Þórður to turn 
around. But Sturla would not do this, because he thought 
that — when he was in command in the summer — he had not 
attacked Brandur Kolbeinsson and his forces with sufficient vig- 
our. They continued on until they came to Giljá. 

Now Þórður declared that they would turn back: ‘TT see that it 
is up to me to decide. 

In the evening they went to Midhop and the next day west to 
Hrútafjörður. They slept outside at Hrútafjarðarháls. 


247 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


leita um sættir eða grið og fann hann Þórð á Staðarhóli. Voru þá 
enn grið sett til veturnátta. 

Jafnan lét Kolbeinn leita um sættir en aldrei vildi hann sveitir 
eða goðorð upp gefa eða fé það er Sighvatur hafði átt. 

Meðan þeir voru norður urðu afturreka skip tvö í Hvítá, 
Eyvindur brattur er út lét úr Dögurðarnesi og Höfðabússan er 
þar hafði út látið. 

Þórður fór nú í fjörðu vestur og var á Eyri um veturinn en 
stundum suður í sveitum. Þann vetur kvongaðist Hákon galinn. 

En um vorið tóku til meðalferðir. Var það þá mælt að þeir 
mundu fara utan báðir, Kolbeinn og Þórður, og skyldi Hákon 
konungur gera um öll mál þeirra en Kolbeinn skyldi láta fá 
Þórði sex tigu hundraða vaðmála til fararefna. Og það kom fram 
og var vara sú færð til Hvítár. 


248 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


That evening, Kolbeinn arrived in Miðfjörður with 360 men, 
and the sons of Gils, Kálfur and Úlfheðinn, barely made it into 
the church. Then Kolbeinn sent Kálfur west to Þórður to negoti- 
ate a settlement or truce. Kálfur met Þórður at Staðarhóll. There 
was to be a truce during the winter nights. 

Kolbeinn was constantly offering a settlement, but never 
wanted to give up the districts, chieftaincies, or property which 
had belonged to Sighvatur. 

While they were in the north, two ships were driven back to 
Hvítá: Eyvind bratts vessel which had sailed to Dögurðarnes, 
and Höfðabússan which had sailed out from Hvítá. 

Þórður went to the Vestfirðir, spending the winter at Hrafn- 
seyri and sometimes in the south of the region. That winter, 
Hákon galinn married. 

In the spring, mediators went between the two sides. It was 
agreed that both Kolbeinn and Þórður would go abroad and 
that King Hákon would arbitrate all cases between them. It was 
also decided that Kolbeinn would give Þórður the equivalent of 
7,200 ells of wadmal to fund his travel. This was duly provided 
and shipped to Hvita. 


249 


Þritugasti og sjöundi kafli 


En er á leið vorið tók mein Kolbeins að vaxa og lagðist hann í 
rekkju. Sá hann þá að hann var ekki fær til utanferðar. 

Var þá sent eftir Gissuri og kom hann norður. Tók þá að líða 
að um mátt Kolbeins. Vildi hann allt fá Gissuri í hendur og þeim 
Brandi Kolbeinssyni. En Gissur var þess eigi búinn en hét að 
veita Brandi frænda sínum, ef hann væri fyrir sveitum, allt slíkt 
gott sem hann hefði föng á og færi. Var það þá ráðs tekið að sent 
var vestur til Þórðar og voru þá upp gefnar sveitir fyrir norðan 
Öxnadalsheiði og svo öll hans föðurleifð. Skyldi hann þá selja 
grið í mót og játta sættum. En öll héruð fyrir vestan Öxnadals- 
heiði voru fengin Brandi Kolbeinssyni allt til Hrútafjarðarár. 
Skyldi hann veita Gissuri slíkt er hann vildi og hvor þeirra 
öðrum. Voru bændur í Skagafirði til Brands fúsastir þegar 
Kolbein leið því að hann var vinsæll af allri alþýðu. Vildi Kol- 
beinn og Brand helst í sinn stað. Lýsti Kolbeinn því og þá fyrir 
öllum mönnum þeim er þá komu að finna hann í sjúkleikanum 
að Brandur ætti allan þorra goðorða í Skagafirði og mikið fyrir 
vestan heiði þó að hann hafi mér vel unnað með að fara. 

Var við þetta tal Kolbeins Brandur prestur Jónsson er síðan 
var biskup að Hólum. Hann kom sunnan með Gissuri og var 
systrungur Brands Kolbeinssonar. Staðar-Kolbeinn var þar við 
og eggjuðu þeir báðir Brand viðtöku sveitanna. Fylgdarmanna- 
sveit Kolbeins unga báðu hann allir til að hann skyldi fyrir bin- 


250 


Chapter Thirty-Seven 


When spring arrived, Kolbeinns injury had worsened to the ex- 
tent that he was bedridden, and it was apparent that he would 
not be fit to travel abroad. 

Gissur was sent for and he came north. Kolbeinns strength 
now diminished. He wanted to hand over everything to Gissur 
and Brandur Kolbeinsson. Gissur, however, was not prepared 
to accept this, but promised to help his kinsman Brandur, if he 
became leader of the districts, with all the assistance he could 
provide and perform. It was then decided that they should send 
a message west to Þórður, stating that all the districts north of 
Öxnadalsheiði would be returned to him as well as his patri- 
mony. In return, he was to declare an armistice and agree to a 
settlement. All the districts between Öxnadalsheiði and Hrúta- 
fjarðará were given to Brandur Kolbeinsson. He and Gissur were 
to support each other whenever one of them needed it. The 
Skagfirðingar wanted Brandur to be their leader after Kolbeinn, 
for he was incredibly popular among the commons. Kolbeinn 
also wanted Brandur to be his successor. Kolbeinn told all the 
men who visited him during his illness that most of the chief- 
taincies in Skagafjörður and west of the heath were in Brandur's 
possession, though, he added, ‘he has allowed me to manage 
them? 


251 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


dast málum þeirra. Var Brandur þá á Flugumýri en Gissur reið 
suður. 

Kolbeinn ungi andaðist það sumar Maríumessu Magða- 
lenu. Þá var hann hálffertugur að aldri sem Arnór faðir hans og 
Kolbeinn Tumason föðurbróðir hans er hann var heitinn eftir. 
Kolbeinn var mjög harmdauði sínum mönnum og kunningjum 
og svo allri alþýðu í Skagafirði. Hann var færður til Hóla út og 
grafinn fyrir kirkjudyrum hjá Kolbeini Tumasyni. 


252 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


The priest Brandur Jónsson — who later became Bishop of 
Hólar — witnessed this statement by Kolbeinn. He came from 
the south with Gissur and was Brandur Kolbeinn’s cousin on his 
mother's side. Staðar-Kolbeinn was there also and both he and 
the priest urged Brandur Kolbeinsson to take over the districts. 
Kolbeinn ungis whole retinue asked Brandur to bind their fates 
to his. Brandur now remained at Flugumýri and Gissur rode 
south. 

Kolbeinn ungi died that summer on the mass day of Mary 
Magdalene. He was then thirty-five years old: the same age as 
his father Arnór and father’s brother Kolbeinn Tumason — for 
whom he was named — had been when they died. Kolbeinn was 
greatly mourned by his men, those who knew him, and all the 
Skagfirðingar. His body was taken to Hólar and buried in front 
of the church door beside Kolbeinn Tumason. 


253 


britugasti og áttundi kafli 


Eftir það var fundur áttur að Hestaþingshamri. Kom þar fjöl- 
mennt um héraðið og svo vestan um heiði. Var þá Brandur þar 
kosinn yfir allar sveitir þær er áður voru til nefndar. Hafði hann 
þá tekjur allar af sveitunum þær er Kolbeinn hafði áður haft og 
sauðatoll. Hafði hann þá bú mikið að Stað og fjölmennt. 

Um haustið komu þeir menn til Brands er verið höfðu 
fylgdarmenn Kolbeins unga, Gegnir Illugason, Hámundur 
Þórðarson, Gísli Barkarson, Halldór nef, Óttar snoppulangur, 
Ögmundur vandræðamágur, Ásgrímur Ormsson, Ölviður 
Einarsson. Ásbjörn Illugason var þar löngum um veturinn og 
svo Broddi Þorleifsson. Arnór Eiríksson, systurson Brands, var 
þar um veturinn. 


254 


Chapter Thirty-Eight 


At that time a meeting was held at Hestaþingshamar and many 
gathered there from all around the region of Skagafjörður (in- 
cluding the districts west of Vatnsskarð). Brandur was then 
elected leader of all the districts which were mentioned earlier. 
He was to receive all the income from the districts which Kol- 
beinn had previously had, as well as the sheep tax. At that time 
he retained a grand and populous establishment at Staður. 

In the autumn, those who had been Kolbeinn ungi’s retain- 
ers came to Brandur: Gegnir Illugason, Hámundur Þórðarson, 
Gísli Barkarson, Halldór nef, Óttar snoppulangur, Ögmundur 
vandræðamágur, Ásgrímur Ormsson, and Ölviður Einarsson. 
Ásbjörn Illugason and Broddi Þorleifsson were there for a long 
time during the winter, along with the son of Brandur“ sister, 
Arnor Eiriksson. 


255 


britugasti og níundi kafli 


Það er að segja frá þeim vestur í sveitunum að í þenna tíma bað 
Hrafn Oddsson Þuríðar Sturludóttur. Flutti Þórður það mjög og 
var brúðlaup þeirra að Sauðafelli um sumarið. 

Þetta sumar fór Svarthöfði utan í Hvítá með vöru þeirri er 
Kolbeinn ungi hafði fengið Þórði. 

Þórður fór norður eftir brullaup Hrafns. Var svo mælt að 
Eyfirðingar skyldu koma norðan í mót honum til Miðfjarðar. 
Þórður reið norður með heimamenn sína. Var það á þriðja tigi 
manna. Sturla hafði og nær tuttugu menn. Þorleifur úr Görðum 
fór enn með tuttugu menn. Þar var og Ketill Þorláksson og 
Guðmundur undan Felli og margir bændur að boði Þórðar. Þeir 
voru alls meir en átta tigir manna. En er þeir komu til Miðfjarðar 
voru Eyfirðingar þar fyrir með átta tigu manna. Riðu þeir þá 
norður allir saman. Þórður kom í Eyjafjörð Lafransmessudag. 

Þann sama dag sigldi þar skip af hafi. Þar var á Gunnar 
brattur. Þá var sagt lát Órækju Snorrasonar. Hafði hann andast 
Jónsmessu baptista um sumarið. 

Fór Þórður þá til skips og keypti hann þar bjór mikinn og lét 
flytja inn til Grundar. Var þar búið til veislu á Maríumessudag en 
sunnudaginn fyrir hafði hann fund í Kristnesi við alla héraðs- 
menn. Þeir unnu honum eiða og gáfu upp allt það er þeir höfðu 
að varðveita og Sighvatur hafði átt. Hann hafði veislu fagra á 
Maríumessu og gaf stórgjafir þeim er honum höfðu norður 


256 


Chapter Thirty-Nine 


Concerning those living in the western districts, it is to be 
reported that at this time Hrafn Oddsson wooed Þuríður 
Sturludóttir. Þórður strongly supported this, and their wedding 
was held during the summer at Sauðafell. 

That summer, Svarthöfði travelled abroad from Hvítá with 
the goods that Kolbeinn ungi had left Þórður. 

After Hrafns wedding, Þórður travelled to the north, and it 
was arranged that the Eyfirðingar would meet him at Miðfjörður. 
Þórður rode north with his retainers — around thirty men. 
Sturla was accompanied by twenty men, as was Þorleifur from 
Garðar. Ketill Þorláksson and Guðmundur from Fell were also 
present at Þórðurs meeting, along with many householders. 
Together they were more than eighty men in total. When they 
came to Miðfjörður, the Eyfirðingar were there with eighty men, 
and after meeting they rode north all together. Þórður came to 
Eyjafjörður on the mass day of Saint Laurence. 

That same day, a seafaring ship landed: Gunnar was aboard. 
Órækja Snorrason’s death was then reported, he had died on the 
mass day of John the Baptist during the summer. 

Þórður went to the ship and bought a lot of ale, which he 
brought to Grund. Á great feast was prepared for the mass day 
of Mary. On the Sunday before, he held a meeting at Kristnes 
with all the regions inhabitants. They swore oaths of allegiance 


257 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


fylgt. En Þórður var eftir með sveit sína er þeir riðu vestur og 
voru þeir margir tillagaillir. 

Fylgdarmenn Kolbeins voru flestir með Helgu á Flugumýri. 
Þeir voru gemsmiklir, Einar langur og Gegnir Illugason og enn 
fleiri aðrir. 


258 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


to him and returned everything of Sighvatur's that they owned 
to him. He held a splendid feat on the mass of Saint Mary and 
gave expensive gifts to those who had accompanied him north. 
Þórður remained with his company but the others went west 
and spoke many evil words about the Skagfirðingar. 

Most of Kolbeinn’s retainers were with Helga at Flugumýri. 
They — Einar langur, Gegnir Illugason, and many others — were 
full of gibes. 


259 


Fertugasti kafli 


Brandur hafði bú á Stað í Skagafirði sem fyrr var ritað. Hann var 
vinsæll maður. Hafði hann mannmargt með sér og hélt sér vel 
upp og hafði risnu mikla í búi. Hann var manna örvastur af fé. 
Hafði hann því orðstír góðan. Svo segir Ingjaldur Geirmundar- 
son í flokki þeim er hann orti um Brand Kolbeinsson: 


Meetr fékk orðstír ýta 
álmrjóðandi góðan. 

Ítr kunni blik brjóta 
Brandr glymfjöturs landa. 
Lítt unni sá sleitum 

seim hyrbroti geima. 

Oft gefna lét jafnan 
oddrjóðr vinum hodda. 


Vell gaf varga fyllir 
vingóðr kyni þjóðar. 
Veitti auð, sá er átti, 
oddrógs boði, gnógan. 
Blíðr var ör af auði 
oddstiklandi miklum. 
Þær lifa víst, er voru, 
vinsæls skörungs minjar. 


260 


Chapter Forty 


Brandur lived at Staður in Skagafjörður, as was written before. 
He was a popular man. Brandur had many men with him and 
lived in high style and had received many guests in his house- 
hold. He was a generous man with wealth and had from that a 
good reputation. So says Ingjaldur Geirmundarson in Brands- 
flokkur, which he composed about Brandur Kolbeinsson: 


Among men the glorious Brandur 
won a fine reputation, for 

this excellent warrior made 

a habit of sharing his wealth. 

The generous man had little love 
for holding back capital: 

the champion regularly and often 
dispensed treasure to his friends. 


The friend-blessed warrior 

gave gold to the common people, 
distributing riches as much 

as he overflowed with them. 

This man was most generous 
with his great fortune: 


261 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Fylgdarmenn þeir er verið höfðu með Kolbeini unga en þá voru 
með Brandi voru eigi trúir að því að þeir færu með dansagerðir 
þær er Þórði gast eigi að. Kom það til eyrna Þórði. 

Og þá er Brandur varð var við flimtan þeirra bað hann þá 
skjótt niður leggja og fara eigi með slík illindi, sagði að þar 
mætti mikið illt af standa en ekki gott. Gerðist þá orðasveimur 
mikill í milli héraðanna. Þórður var fáorður en þó líkaði honum 
þungt allt saman, gems þeirra og þung málaefni er honum þótti 
þeir hafa við sig. 

Mart var þá í Skagafirði röskra manna en þessir voru mest 
til ráðastoðar með Brandi: Broddi Þorleifsson mágur Kolbeins, 
Ásbjörn Illugason, Einar langur, Ólafur chaim, hann bjó þá á 
Miklabæ í Blönduhlíð, og fleiri aðrir er verið höfðu vinir Kol- 
beins. 

Þórður hafði margt fylgdarmanna með sér og gerðist 
raunmikill orðasveimur er á leið veturinn. Var þá ber fjand- 
skapur milli héraðanna er á leið veturinn en við bárust öll 
vandræði framan til páska. En grið stóðu milli allra manna 
fram um alþingi. Og var sú sætt stofnuð að tólf manna dómur 
skyldi á öllum málum, þeirra manna er best þættu til fallnir á 
öllu Íslandi. 

Oft sást stjarnan kómeta um veturinn. 

Menn Þórðar fóru jafnan vestur í sveitir um veturinn að 
erindum sínum og hann sendi orð vinum sínum þeim er hann 
vildi að norður kæmu. Teitur Styrmisson fór norður milli jóla 
og föstu. Hann átti bú í Flatey og hann hafði um haustið fengið 
Sigríðar Hálfdanardóttur. Hrafn Oddsson og Eyjólfur frændi 
hans komu vestan á föstunni. Þeir Þórarinn Tómasson og 
Hákon galinn komu þá og vestan frá Sturlu og var Þórarinn þá 
heimamaður Þórðar. Björn drumbur fór og þá norður og Páll 
kappgnógur. 

Um vorið á páskum sendi Þórður Nikulás Oddsson og Almar 
Þorkelsson norður til Öxarfjarðar í liðsafnað og stefndi liðinu 
norðan í paskavikunni. 


262 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


the memory of such a popular 
and prestigious person shall endure. 


Kolbeinn ungi’s former retainers, who now served Brandur, did 
not act in good faith because they produced parodies which dis- 
pleased Þórður. They reached Þórður's ears. 

When Brandur became aware of their lampoons he ordered 
them to stop behaving with such malice, saying that only great 
evil would come of it and not good. It now happened that there 
were a great number of rumours circulating throughout the re- 
gions. Þórður had little to say on the matter, however, he found 
their lampoons and all the offences they had perpetrated against 
him burdensome, all the same. 

There were many bold men in Skagafjörður at this time and 
these were the closest advisors of Brandur: Broddi Þorleifsson 
(Kolbeinn’s brother-in-law), Asbjérn Illugason, Einar langr, 
Óláfr chaim (he lived then at Miklabær on Blönduhlíð), and 
many others who had been friends of Kolbeinn. 

Þórður had many retainers with him and there were a lot of 
rumours flying around during the winter. As winter drew on, 
enmity emerged between the regions, but all troubles were pre- 
vented until Easter. Á truce continued to stand between all the 
men until the general assembly. There it was agreed that twelve 
men should pass judgment on all their cases, those men who 
were thought to be the worthiest in all Iceland. 

Often a comet was seen amongst the stars during the winter. 

Þórður's men went often in the western districts during the 
winter on errands and he sent word to his friends as to when 
he wanted them to come north. Teitur Styrmisson went north 
between Christmas and the fast. He had a farm on Flatey and 
he had married Sigríður Hálfdanardóttir during the autumn. 
Hrafn Oddsson and his kinsman Eyjólfur came went dur- 
ing the fast. Then Þórarinn Tómasson and Hákon galinn also 
came from Sturla in the west. At this time, Þórarinn was one of 
Þórður“ attendants. Björn drumbur and Páll kappgnógur then 
went north as well. 


263 


Fig. 10. Kakalaskáli, set up to commemorate the Battle of Haugsnes. 
Photo by the author. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


In the spring, around Easter, Þórður sent Nikulás Oddsson 
and Almar Þorkelsson north to Öxafjörður to gather troops and 
bring them south during Easter week. 


265 


Fertugasti og fyrsti kafli 


Snemma í föstunni sendi Brandur menn sína suður til Gissurar, 
Gegni Illugason og Hámund Þórðarson, með bréfi. Það sagði 
svo: 

Gissuri Þorvaldssyni sendir Brandur af Stað kveðju guðs og 
sína fullkomna vináttu. Slíkt hið sama er mitt skaplyndi um 
samband við þig frændi sem í fyrra sumar ræddum við og fyrir 
því að ekki minnkar nauðsyn hvorratveggju að vér höldumst 
saman sem best. 

Kyrrt má kalla um hagi Þórðar allt til föstuígangs. Þá gerðist 
marga vega umleitan bæði um handsöl á löndum í Skagafirði í 
héraði voru, og heitast til og kallað sættarof ef eigi er uppi látið. 
Mjög leita og Þórðar menn sína vini undan oss að heimta með 
þvílíku sem þá verður helst við komist. Leitað hefir og verið að 
semja aðra sætt en áður var ger við oss. Það er orðtak Þórðar 
að engar megi heilar sættir verða nema hann hafi allan Norð- 
lendingafjórðung undir sér að forráði. Hann þykist nú og allan 
Borgarfjörð eiga og kallar Þorleif úr Görðum öruggan vin sinn. 

Nú ger svo vel frændi, reyn slíka menn sannri raun. Það 
vildum vér og að þú tækir alla kosti af Borgarfirði eftir boði 
konungs því að oss þykir þar allgott að að veita. Sannspurt 
höfum vér að Þórður sendi bréf Sigvarði biskupi að leyfa sér 
kirkjugöngu og sex mönnum með honum og þar með að hann 
skyldi halda yður frá málum við oss Skagfirðinga og hann hafi 


266 


Chapter Forty-One 


Early in the fast, Brandur sent his men Gegnir Illugason and 
Hámundur Þórðarson south to Gissur with a letter. Its contents 
were as follows: 


“Brandur from Staður sends Gissur Þorvaldsson his greet- 
ings and everlasting friendship. My views on an alliance with 
you, kinsman, are much the same as they were when we dis- 
cussed the matter last summer, especially given that the need 
for us to remain united has at best remained the same. It must 
be admitted that Þórður kept himself quiet until the begin- 
ning of the fast. Then, we had many attempts launched from 
both sides to negotiate over ownership of land sold through 
handshake agreements in our region of Skagafjörður, along 
with threats and promises to break the truce if these are 
not given up. Þórður's men are seeking to turn their friends 
against us with such means as they are able to. We have also 
tried to broker additional settlements beyond those which 
before have already been agreed to. Þórður has proclaimed 
that there will be no secure settlement reached until he has 
the entire Northern Quarter under his authority. He thinks 
now that he owns all Borgarfjörður and calls Þorleifur of 
Garðar his trusted friend. Now kinsman, please endeavour 
to ascertain the sincerity of these men. It is also our wish that 


267 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


því heitið. En það vitum vér að biskup sendi bréf Steinmóði 
presti að leiða hann í kirkju og svo gerði hann. 

Vel treystum vér héraðsmönnum velflestum víst ef þú sýnir 
þig þar hjá oss. Tregt veitir oss heldur að fá gerðarmenn. Þykir 
vant og mikið í að ganga. Nú að svo komnu öllu þá viljum vér 
að þér sækið norður hingað á vorn fund sem þú mátt verða fyrst 
við látinn ráð fyrir að gera og ekki treystast menn sambandi 
nema þú komir bráðla til því að vér megum fyrir öngan mun 
fyrir sakir háska héraðsbyggðarinnar yðvarn fund sækja. 

Þeir Gegnir komu sunnan frá Gissuri og til Brands í páska- 
vikunni og sögðu að Gissur mundi svo sem ókominn aðeins. 


268 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


you retake control of all Borgarfjörður in line with the king's 
request because we think that this will prove of excellent as- 
sistance to us. We have received a reliable report that Þórður 
sent a letter to Bishop Sigvard to receive leave for himself and 
six men to go to church and with this to prevent you from 
involving yourself in his dealings with we Skagfirðingar. He 
was promised that and we know that the bishop sent a let- 
ter to the priest Steinmóður instructing him to lead Þórður 
to the church and so he did. We are certain that we shall be 
able to trust most of the people in the region well if you show 
yourself to be with us. It has proved most difficult for us to 
find mediators though no less problematic to attack either. 
Now that all of this has come to pass, we want you to come 
here to the north to meet with us as soon as you can, firstly 
to make plans, and secondly because people shall not trust in 
the alliance unless you come here posthaste. This is because 
we are not able to visit you due to the threat to the settle- 
ments of the region.” 


Gegnir and Hamundr came north from Gissur to Brandur in 
Easter week and said that Gissur would soon come. 


269 


Fertugasti og annar kafli 


Það er sagt að hinn fjórða dag páska átti Þórður fund á Grund 
við alla bændur þar í héraði nema Hall á Möðruvöllum því að 
hann var þá heimamaður í Bæ suður. Þórður gerði þá bert að 
hann ætlaði vestur til Skagafjarðar með flokk þann er hann fengi 
og reka harma sinna, að því er hann kallaði, við Skagfirðinga. 

Klyppur Ketilsson svaraði fyrstur ræðu Þórðar: Vel er nú, 
sagði hann, þó að vér förum til Skagafjarðar. Eigi munum vér 
nú skjótlegar á braut reknir en næstum er vér fórum þar með 
flokkana. 

Engi maður mælti þar í móti Þórði en fylgdarmenn fýstu 
mjög og lögðu margir harðlega til. Sunnudaginn eftir páskaviku 
fór Þórður heiman og út í Hörgárdal en þriðja daginn vestur yfir 
heiði. Riðu fylgdarmenn Þórðar fyrir. Eyjólfur Þorsteinsson var 
fyrir þeim. 

Þá kvað Ingjaldur vísu þessa: 


Hvatr fer heldr að vitja 
hlýrgarðs, Skagafjarðar, 
von er hreggs, ef heima, 
hjarlstríðandar bíða. 

Nú gerist norðr á heiði, 
níðs mun herr reka errinn, 
þjóð dregst á veg víða, 


270 


Chapter Forty-Two 


It is said that on the fourth day of Easter, Þórður held a meet- 
ing at Grund which was attended by all the householders in the 
region of Eyjafjörður except for Hallur of Möðruvellir who was 
staying at that time in the south at Bær. Þórður then told them 
that he was planning to go to Skagafjörður with as large an army 
as he could gather to avenge the insults perpetrated by the Skag- 
firðingar on them. 

Klyppur Ketilsson responded first to Þórður's plan. He said: 
‘jt is well now that we go to Skagafjörður. We will not be chased 
away any faster than the last time we went there with an army: 

No-one there spoke against Þórður and his retainers were to- 
tally in favour of the plan and most spoke hostile words against 
the Skagfirðingar. 

The Sunday after Easter week Þórður left home and went 
out to Hörgárdalur and then on Tuesday west over the heath. 
Þórður's retainers rode at the front, though Eyjólfur Þorsteins- 
son was beyond them. Then Ingjaldur spoke this verse: 


The bold man shall visit Skagafjörður — 
one should expect battle 

when warriors are invited — 

the winds of war are in the air. 

The valiant army will 


271 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


vindlegt, glerils strindar. 


Allur flokkurinn fór á Silfrastaði um kveldið. Þórður hafði 
norðan nær fimm hundrað manna. 
Brandur spurði liðsafnað Þórðar í páskavikunni. Dró hann 
þá lið saman um allt hérað og svo vestan um heiði og úr Fljótum. 
Svo segir Skáld-Hallur í drápu þeirri er hann orti um Brand 
Kolbeinsson: 


Brandr dróst ýta undir, 
atreið varð þá skatna. 

Brátt of breiðar sveitir 
búendr saman strendu. 
Þustu Vatnsskarð vestan 
vinir Brands og svo handan. 
Skjótt, frá eg, heldr að hittust 
héraðs drótt og lið Fljóta. 


Það er að segja frá þeim Þórði að þeir lágu úti um nóttina, er þeir 
voru á Silfrastöðum, niðri á vellinum. Vindur kom á þá er fólkið 
flest hafði sofið um hríð og þaut mjög í spjótunum. Og vakna 
sumir menn við þytinn og hugðu að ófriður væri að kominn, 
hljópu upp og brugðu vopnum. Börðust þeir þá sjálfir og hljópu 
sumir á hús upp og vörðust þaðan en sumir sóttu að í ákafa og 
var löng hríð og snörp áður þeir kenndust. Miðvikudaginn reið 
Þórður ofan í Vallaholt. Einn maður hafði fallið er Eiríkur hét en 
sárir höfðu orðið margir. 

Brandur með sína sveit var þá á Víðimýri og hafði sex hund- 
rað manna. 

Fóru þá menn í milli þeirra, Ísar prestur Pálsson og Ver- 
mundur Halldórsson, er síðan var ábóti að Þingeyrum, og aðrir 
kennimenn. 

Voru þá grið sett til meðalferða. Buðu Skagfirðingar dóm 
Gissurar, hvern sem Þórður tæki til. En Þórður vildi ekki nema 
sjálfdæmi. En þeir æptu í móti því og varð ekki af sættunum. 

Björn hét prestur og var Starrason. Hann fór í liðsafnað um 
Laxárdal og Reykjaströnd. Hann var að Sauðá miðvikunóttina 


272 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


avenge the slander: 
people are carrying 
the rumour up to the northern heath. 


The whole company went to Silfrastaður in the evening. Þórður 
had brought around six hundred men northward. 

Brandur learned in Easter week of Þórður's armament, he 
then drew troops together from all over the region of Skaga- 
fjörður and the districts between the heath and Hrútafjarðará. 
Then Skaldhallur says in Brandsdrápa: 


Brandur soon gathered people 

from the broad districts. 

The men rode to him: 

the householders flocked. 

Brandur’s friends came 

from west and east of Vatnsskarð. 

I have heard that the Fljótamenn and Skagfirðingar 
rushed to the leader of the region. 


Concerning Þórður and his men it must be reported that they 
slept under the stars the night that they were at Silfrastadir, 
down on the plain. A gust of wind began to buffer them when 
most of the people had slept for a while and rattled the spears 
a lot. Some men woke at the sound and thought that enemies 
had come. They leapt up and brandished their weapons. They 
then struck out at their comrades and some ran up into houses 
and defended themselves from there. Some fought violently, fer- 
vently, and for a long while before they recognised each other. 
On Wednesday, Þórður rode down to Vallaholt. One man had 
fallen who was named Eirikr and he had received many wounds. 

Brandur was at that time with his army at Vidimyri and he 
had 720 men. 

Now men went between them, including the priest Ísar Pals- 
son, Vermundur Halldórsson (who later was the Abbot of Þing- 
eyrar), and other learned men. 


273 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


þá er þeir börðust fimmtadaginn eftir. Hann dreymdi þegar 
hann sofnaði um kveldið að maður kom að honum og laut 
upp yfir hvíluna og mælti þessi orð: Domine Jesu Christe accipe 
spiritum meum. Hann vaknaði prestur og gekk út og sidan inn 
aftur til hvílunnar og sofnaði og bar hið sama fyrir hann í annað 
sinn og hið þriðja. Þenna mann þóttist hann skýrt kenna bæði 
að hárferð og yfirlitum, að Brandur var Kolbeinsson. 

En þá er Skagfirðingar voru á Víðimýri kom sótt í lið þeirra 
með því móti að þar féllu í óvit nær þrír tigir manna og voru 
ófærir. Þar var Páll bróðir Brands í því flóði. 


274 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


There was a truce agreed while mediation went on. The Skag- 
firðingar offered to submit the matter to the judgment of Gissur 
and whoever Þórður wanted to choose. But Þórður would have 
nothing but self-judgment. And they shouted that down and so 
no settlement was reached. 

There was a priest named Björn Starrason. He went to raise 
troops in Laxárdalur and on Reykjaströnd. He was at Sauðá on 
Wednesday night right before the battle took place on the Thurs- 
day. He dreamed immediately after falling asleep in the evening 
that a man came to him and bent over the bed and spoke these 
words: ‘Domine Jesu Christe accipe spiritum meum’ [Lord Je- 
sus Christ accept my spirit]. The priest woke up and went out 
and when he came inside to go back to bed and sleep the same 
happened again and then a third time. On the basis of both the 
hairstyle and outline of the body, which the man recognised, he 
believed the figure had been that of Brandur Kolbeinsson. 

While the Skagfirdingar were at Vidimyri, a cloud of soot en- 
gulfed their army and with that nearly thirty men fell witless 
and so were unfit to travel. Brandur’s brother Pall was caught in 
this flow of ash. 


275 


Fertugasti og þriðji kafli 


Miðvikudaginn um kveldið reið Þórður á Úlfsstaði með allan 
flokk sinn. En Skagfirðingar voru á Víðimýri um nóttina en fóru 
þaðan snemma fimmtadaginn norður yfir Jökulsá og námu stað 
fyrir sunnan Djúpadal á skriðunni og fylktu þar sínu liði og 
höfðu framarlega á sétta hundraði manna. Eysteinn hvítur aust- 
maður fylkti liði Brands. Þar biðu þeir Þórðar og hans manna. 

Hafði Þórður nær fimm hundrað manna og var það lið allvel 
búið. 

Fylking Skagfirðinga horfði við í móti vestri og ætluðu þeir 
að Þórður skyldi þaðan að ganga en þeir Þórður riðu ofan með 
brekkunum. Og er þeir stigu af hestum sínum og hljópu saman 
þá horfðu þeir á jaðarinn Skagfirðinga fylkingu. Þeir Brandur 
snerust við þeim og brást þá fylking þeirra og voru torfgrafir 
fornar milli þeirra og gengu þeir Þórður þar yfir. Þórður var í 
miðri sinni fylkingu og þó fremstur en í hinn nyrðra arminn 
voru Svarfdælir og norðanmenn en Eyfirðingar voru í hinn 
syðra arminn og fórst þeim hvorumtveggjum heldur seinna 
um grafirnar. Þar voru þeir Brandur fyrir og fylgdarmenn hans. 
Þórður réð þegar á er þeir mættust. Var fyrst grjóthríð en þá 
gengu spjótalög og tók þá skjótt að losna fylking Skagfirðinga 
sem klambrarveggur væri í rekinn. Þar heitir Haugsnes upp frá 
sem bardaginn var frá ofan á grundinni. Svo segir Skáld-Hallur: 


276 


Chapter Forty-Three 


On Wednesday evening, Þórður rode to Úlfsstaðir with his 
whole army. The Skagfirðingar were at Viðimýri overnight, but 
Brandur left early on Thursday and went north over Jökulsá and 
encamped south of Djúpadalur on the hillside and gathered 
more to their army from there so that he had nearly 720 men. 

Eystein hvit, a Norwegian, joined Brandur’s army. There they 
awaited the arrival of Þórður and his men. 

Þórður had around six hundred men, and his army was all 
well prepared. 

The army of the Skagfirdingar were facing east as they as- 
sumed that Þórður would attack from that direction. However, 
Þórður and his army rode down the slopes and when they dis- 
mounted their horses and ran together they faced the flanks of 
the army of the Skagfirdingar. Brandur and his forces turned 
towards them and there were ancient turf trenches between 
them which Þórður and his men crossed over. Þórður was in 
the middle of his army, though among the front ranks and on 
the northern arm were the Svarfdælir and those from north of 
Öxnadalsheiði, and the Eyfirðingar were on the southern arm 
and both were going at a slow pace due to the trenches. Before 
them were Brandur and his retainers. Þórður attacked as soon 
as they met. First came a hail of rocks, which was followed by 
thrusts of spears. The lines of the army of the Skagfirðingar now 


277 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Brátt varð ferð að fréttum 
fundr, á Hauganess grundu, 
hættr, sá er höldar áttu, 

hlíf rauðst, fira lífi. 

Lagði lýðr þar er dugði 
landfólk saman randir, 

og fullharðra fyrða 
fylkingar á gengust. 


Ruddist brýndum broddi, 
Brandr neytti vel handa, 
af þar er eggjar skífðu, 
auð-Baldr, hluti skjaldar. 
Geystust geirar traustir, 
gekk hrafn af því drekka, 
fast að fyrða brjóstum, 
fen dreyrugra benja. 


Þess getur Hallur og að Brandur var framarlega í fylkingu 
öndurðan bardagann og gekk þá fram fyrir hann Jón Skíðason 
er kallaður var kórkjappi, mikill maður og sterkur. 

Svo segir Hallur: 


Gekk, þar er geirar stukku, 
goði vor með hjör roðnum 
fyrstr í fylking trausta 

fram og Þórðr hinn rammi. 
Fast hygg frændr að lystu, 
ferð ofraði sverðum, 

él varð Yggjar bála, 

öndurt saman röndum. 


Jón Skíðason, er hann hljóp fram fyrir Brand, lagði tveim 
höndum spjóti til Þórðar svo að hann féll við en Skagfirðingar 
æptu að. Þorsteinn Gunnarsson hljóp fram yfir hann. Þá urðu 
margir atburðir senn í höggum og spjótalögum. Var þetta hin 
snarpasta orusta svo að engi hefir slík orðið á Íslandi bæði að 


278 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


began to bend and break as if a wedge had been hammered into 
it. Haugsnes is the name of the place up from the battlefield, 
though it was fought down in the field. So says Skáldhallur: 


Soon there was much talk 
about the Battle of Haugsnes, 
where blood spilled 

and many were slain. 

All the people boldly besieged 
the shield fortress 

and the chieftains’ armies 
pressed on each other. 


Brandur fought with skill 

pressing forward with sharp spear 
to the place where shields 

were cut to pieces. 

His spear was sharp 

and stung the torsos of many men. 
The gushing, bloody wounds 
served to slake the raver’s thirst. 


Hallur also mentions that Brandur led from the front at the be- 
ginning of the battle. In front of him was Jon kórkjappi Skíða- 
son, who was a big, strong man. So Hallur says: 


The good one fought with a bloody sword 
in front of the swell of troops, 

where the spears flew, 

as did Þórður, the strong one. 

The kinsmen fought vigorously. 

Men swung swords, 

and each smash of shield 

was answered by the crash of a blade. 


Jón Skidason, when he leapt in front of Brandur, thrust a two- 
handed spear at Þórður so that he fell down. At this, the Skag- 


279 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


fjölmenni og mannfalli. Þórður stóð skjótt upp er hann hafði 
fallið og kvað sig ekki saka. Gegnir Illugason gekk vel fram. 
Hann lagði til Hákonar galins. Kom lagið í augað og bryddi út 
um hnakkann. Varð það hans bani. Varð þá mikið mannfall af 
hvorumtveggjum. 

Einar auðmaður hét maður. Hann bjó í Vík út frá Stað. Hann 
átti Ingibjörgu Bergþórsdóttur, frændkonu Þórðar. Hann var til 
þess settur sem hann gerði að hann flýði fyrstur allra manna og 
Brandur son hans og þar margir eftir. 

Þeir Þórður gengu þá að fast er þeir sáu að flóttinn brast og 
varð þá mannfall enn af hvorumtveggjum. Hafur Bjarnarson, 
Brandur Atlason og margir aðrir og Fljótamenn með þeim og 
Slétthlíðingar komust á fylkingararm Þórðar hinn nyrðra og 
gengu að drengilega og drápu þar nær tuttugu menn af norðan- 
mönnum svo að hver lá hjá öðrum. En héraðsmenn og vestan- 
menn um heiði, á þeim brast flótti og var það fjöldi manns. En 
ef þeir hefðu staðið kyrrir þó að þeir hefðu ekki annað gert þá 
hefðu Skagfirðingar kosið á við norðanmenn. En nú bar eigi svo 
til handa. Þórarinn Tómasson, hann komst á hest og rak á flótt- 
ann. En Þorbjörn Sælendingur reið undan með öðrum flótta- 
mönnum. Þá heyrði hann kall á bak sér aftur að hann skyldi 
drýgja dáð og duga honum. Þorbjörn sneri skjótt aftur og sér að 
tveir menn sóttu að Sveini eldboðungi og var annar á hesti. Þor- 
björn lagði þegar til þess er á hestinum var og rekur í gegnum 
hann spjótið. Var það banasár. Var það Þórarinn Tómasson. 
Drepinn var sá og er að Sveini sótti annar. Ari Finnsson er bjó 
í Bjarnarstaðahlíð, hann vildi eigi flýja og studdist á öxi sína 
og söng Maríuvers er menn heyrðu síðast. Almar Þorkelsson 
hjó hann banahögg. Broddi Þorleifsson, Ásbjörn Illugason, 
Einar langur, Gegnir Illugason, Jón kjappi, Karp-Helgasynir 
þrír, Koll-Sveinn, Þorvaldur, Bergþór gengu allir fram rösklega 
og mikil sveit með þeim. Gengu þeir svo fram fyrir Brand að 
honum var við öngu hætt meðan þeir voru allir heilir og eigi 
sundurskila. Á mót þeim kom Þórður og fylgdarmannasveit 
hans og mikil sveit önnur. Varð þá af nýju hið harðasta él. Þá 
varð Gegnir fráskila sínum félögum. Sóttu hann þá þrír eða 
fjórir en hann varðist vel og drengilega. Varð hann móður mjög 


280 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


firðingar cried out. Þorsteinn Gunnarsson leapt over him. Then 
many things happened at once in terms of strikes and spear 
thrusts. This was the largest battle that has ever been fought here 
in Iceland, both in respect of the number of combatants and the 
multitude of them that fell. Þórður stood up shortly after falling 
and said he was unhurt. Gegnir Illugason attacked courageous- 
ly. He struck at Hákon galinn. The strike came into his eye and 
went through his head, coming out at the neck. That became his 
death. Then great numbers of men began to fall from both sides. 

There was a man named Einar auðmaður. He lived at Vík 
out from Staður. He was married to Ingibjörg Bergþórsdóttir, a 
kinswoman of Þórður's. He did as he was ordered by Þórður and 
fled first of all, then his son Brandur, and they were followed by 
many others. 

Þórður and his men continued steadfastly when they saw 
the retreat and people continued to fall on both sides. Hafur 
Bjarnarson, Brandur Atlason, and many others, such as the 
Fljótamenn and Slétthlíðingar, courageously attacked the north- 
ern arm of Þórðurs army and there they killed nearly twenty 
men from north of Öxnadalsheiði so that the bodies piled up. 
But now those from both the region of Skagafjörður (includ- 
ing the districts west of Vatnsskarð) began to flee in great num- 
bers. If the Skagfirdingar had stood firm without wavering, they 
would have overcome the men from north of Oxnadalsheidi. 
But this did not take place. Þórarinn Tómasson mounted a horse 
and chased after those fleeing. Þorbjörn Sælendingur rode away 
with the other fugitives. Then he heard a call from behind him 
that he should have courage and render some aid. Þorbjörn im- 
mediately turned back and saw that two men were attacking 
Sveinn eldboðungur, one of whom was on horseback. Þorbjörn 
thrust immediately at the one on the horse and impaled him on 
his spear. That was a mortal wound: the man slain was Þórarinn 
Tómasson. The other man who had attacked Sveinn was also 
killed. Ari Finnsson who lived at Bjarnarstaðahlíð did not want 
to flee and leaned on his axe to sing the Ave Maria: this was 
the last thing men heard him utter. Almar Þorkelsson delivered 
his death wound. Broddi Þorleifsson, Ásbjörn Illugason, Einar 


281 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


er hann hafði brynju þunga og féll hann fyrir þeim en þeir flettu 
upp um hann brynjunni og drápu hann svo. Hjalti hét maður 
og var kallaður járnauga. Hann var vasklegur maður og féll hár 
bleikt á herðarnar undan stálhúfunni. Það ætluðu norðanmenn 
Pál Kolbeinsson og sóttu að honum þrír menn en hann sagði að 
engi einhleypingurinn eða leysinginn skyldi þeim síður hlífa en 
hann. Þeir sóttu hann lengi áður hann féll. Hann hafði á þriðja 
tigi sára og lét hann með miklum drengskap líf sitt. Jón Skíðason 
lét sem hann sæi öngan mann annan en Þórð og sótti hann í 
ákafa. Svo sagði Þórður síðan, er um var talað, ef slíkir hefði 
þrír verið kjapparnir að hann hefði aldrei sól séð. Sóttust þá 
allir í ákafa, þeir sem við héldust með Brandi. Svo segir Hallur 
í Brandsdrápu: 


Harðr frá eg heldr að yrði 
Hildar leikr þar er gildir 
baugskerðandar börðust. 
Bitu sverð í hlym rítar. 
Yggs varð annar tveggja, 
að gengust skatnar, 

odda meiðr í óðu 

alls gnýhreggi falla. 


Létu líf fyrir spjótum, 
lásk eigi þar háski, 
sungu vopn á vangi 
víghljóð, búendr góðir. 
Vítt lá valr á grýttu, 
varð tafn búið hrafni, 
gunnar már yfir gaurum 
gall, Haugsnesi fallinn. 


Og er löng hríð hafði svo gengið þá riðlaðist sveitin Brands og 
urðu þá manndrápin. Hrani Koðránsson færði stein mikinn að 
Jóni Skíðasyni og kom á bringuna og gengu inn bringspelirnir 
og varð það hans bani. Jón varðist þó nokkura stund síðan 


282 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


langr, Gegnir Illugason, Jón kjappi, and the three sons of Karp- 
Helgi (Koll-Sveinn, Þorvaldr, and Bergþór) all went forward 
bravely and a large company with them. They went thus in front 
of Brandur so that he was in no peril while they all remained un- 
injured and unseparated. Þórður and his followers came against 
them, along with a large company of other men. Now, hard bat- 
tle resumed anew. Gegnir became separated from his fellows. 
He now fought three or four men and defended himself well 
and bravely. However, Gegnir became most fatigued as he had 
a heavy byrnie and he fell before his attackers. They took off 
his byrnie and thus slew him. There was a man named Hjalti 
járnauga. He was a manly man and his pale hair fell down from 
his helmet onto his shoulders. The Northerners thought this was 
Páll Kolbeinsson and three men attacked him but he said that no 
vagrant or freeman would show them less mercy than he. They 
fought for a long time before he fell. He had thirty wounds and 
left his life showing great bravery. Jón Skíðason focused blink- 
eredly on Þórður and attacked him zealously. Þórður said of this 
afterwards, when he spoke about it, that if there had been three 
such he-goats he would never have seen the Sun again. Then all 
those who stood with Brandur attacked fervently. So says Hallur 
in Brandsdrápa: 


The battle intensified 

the longer it went on. 
They fought hard: 

sword bit shield. 

One of the two warriors 
had to perish in the mélée. 
Eagerly, the men thrust 

at one another. 


Good householders expired, 
impaled by long-shafted spears. 
The loss of life was great: 
swords sang on the battlefield, 
and the entire area 


283 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


en hann hafði nær engi önnur sár og lét hann þar líf sitt með 
miklum drengskap og hreysti ágætrar karlmennsku. 

Brandur komst á hest og var tekinn í milli Grunda í flótt- 
anum. Kolbeinn grön tók hann og færði hann upp á grundina 
þar sem nú stendur krossinn. 

Kolbeinn fann Þórð og sagði að Brandur var handtekinn. 

Þórður mælti: Hví drepið þér hann eigi? 

Þórður sat þá uppi á grundinni. Var þá lokið mjög bardaga- 
num. 

Kolbeinn mælti: Eg vissi eigi nema þú vildir til ganga. 

Þá stóð Þórður upp. 

Þá mælti Hrafn Oddsson: Gangið eigi til Þórður ef Brandur 
skal eigi grið hafa. 

Þá fékk Þórður til Sigurð Glúmsson að vega að honum. 

Gekk Kolbeinn grön þar til sem Brandur var handtekinn 
og margir menn með honum. Sigurður hjó til Brands með öxi 
en Brandur skaut yfir sig buklara. Kolbeinn snaraði af honum 
buklarann. Þá hjó Sigurður um þvert höfuðið Brandi og klauf 
höfuðið ofan að eyrum. Lét Brandur þar líf sitt. Við líflát Brands 
var á þriðja tigi manna. Þar var sett upp róða sem Brandur féll 
og heitir þar Róðugrund síðan. 

Eyjólfur Þorsteinsson fékk tekið Einar lang frænda sinn og 
gaf honum grið og hafði hann drengilega barist. 

Fleiri menn voru þar teknir, þeir er grið voru gefin af ýmsum 
frændum sínum eða vinum. En þeir flýðu allir er því komu við. 

Þar féll fjöldi manna af hvorumtveggjum og fjöldi varð sár. 
Og hinir bestu bændur féllu úr Eyjafirði: Klyppur Ketilsson, Þor- 
gils Hólasveinn, Guðmundur Gilsson, Magnús Narfason, Vigfús 
Þorgilsson. Nær fjórum tigum féll af Þórði. Af Skagfirðingum 
féll Brandur Kolbeinsson, Jón Hafliðason, Kleppjárn Hallsson, 
Ólafur chaim, Illugi frá Svínavatni. Af Brandi féll á sjöunda tigi. 

Svo segir Ingjaldur í flokki þeim er hann orti um Brand og 
kvað á hversu mart látist hefir: 


Hreggsulli tók halla, 


hné ferð í dyn sverða, 
sköglar fúrs á skýra 


284 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


was strewn with corpses. 
The ravens smelled supper 
and started to shriek. 


After a long while, Brandur's forces split and men began to fall. 
Hrani Koðránsson threw a huge rock at Jón Skíðason and it hit 
his chest and breached his ribcage and that became his death. 
However, Jón continued to defend himself for a little while after 
but he had nearly no other wounds and left his life there with 
great courage, valour, and excellent manhood. 

Brandur fled on horseback but was routed in between the 
two farms which are both called Grund. Kolbeinn grön seized 
him and led him up to the field where the cross now stands. 

Kolbeinn found Þórður and told him that Brandur had been 
captured. 

‘Why have you not killed him? Þórður retorted. 

Þórður was at that time sat on the battlefield, the action al- 
most over. 

Kolbeinn said: ‘I did not know if you wanted to be there’ 

Then Þórður stood up. 

Hrafn Oddsson interjected: Þórður, do not be there if Bran- 
dur is not to receive mercy: 

Þórður now ordered Sigurður Glúmsson to kill Brandur. 

Kolbeinn grön went to where Brandur was being held and 
many men with him. Sigurður cut at Brandur with an axe but he 
shielded himself with a buckler. Kolbeinn tore the buckler from 
him. Then Sigurður hit Brandur across his head and cleaved it 
down to the ears. There Brandur left his life. At his death, thirty 
men were present. A rood cross was set up where Brandur fell 
and this place has since been known as Róðugrund. 

Eyjólfur Þorsteinsson had Einar langur his kinsman seized 
and granted him mercy. He had fought courageously. 

More men were seized there, those who were granted mercy 
by various of their kinsmen or friends. However, all fled who 
were able to. 

On both sides many fell and were injured. The best household- 
ers from Eyjafjörður fell: Klyppur Ketilsson, Þorgils Holasveinn, 


285 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Skagfirðinga stirðum. 
Hvíts hefir hundrað látist 
hjaldrlands í styr manna, 
trautt má tal það er hittum, 
tírætt, úr því fætta. 


Skiptu sköp sem oftar, 
skörungr féll í dyn hjörva 
æðstr með orðstír bestan, 
ósvífr fira lífi. 

Fár má fleina skúrar 
frægr aldrlagi bægja 
seiðs né sínum dauða 
svipskorðandi forða. 


Élgrundar bjarg þú öndu 
æðstr þjóðkonungr mæstri, 
góðs samir buðlung beiða, 
Brands, víðfjörnis landa. 
Hvild fái öðlingr, aldar, 
allvís paradísar, 

prútt sá er píslum léttir, 
Páls bróður frið sálu. 


Þórður reið á Flugumýri af fundinum. Gerði hann þá bert að 
allir menn skyldu í griðum koma á hans fund, þeir er sættast 
vildu við hann. 

Sóttu þá margir menn til hans, þeir er á fundinum höfðu 
verið og margir menn aðrir. Seldu allir honum sjálfdæmi og 
svörðu honum trúnaðareiða. 

Hann tók undir sig öll héruðin og fór við það heim norður og 
sat nú um kyrrt nokkura stund. 


286 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Guðmundur Gilsson, Magnús Narfason, and Vigfús Þorgils- 
son. Nearly forty of Þórður's men fell. Among the Skagfirðingar 
fell Brandur Kolbeinsson, Jón Hafliðason, Kleppjárn Hallsson, 
Ólafur chaim, and Illugi of Svínavatn. On Brandur’s side nearly 
seventy men fell. As Ingjaldur says in Brandsflokkur about how 
many died: 


The tide of the battle turned 

against the brave Skagfirðingar: 

their knees sank in a din of swords, 

the blades pummeling them. 

A hundred men were lost on the battlefield, 
a land of flashing shields. 

At that encounter no more fell, 

yet there were no fewer for that. 


Fate shaped events as often in life: 
in the din of swords there fell 

the noblest and worthiest chieftain, 
a man who now rests in peace. 
No-one — not even 

the most well-known warrior — 

is ever able to dodge 

or delay his death. 


King of kings and heaven, 

grant salvation to glorious Brandur’s soul, 
for all want to land ashore 

in a better place. 

All-wise king of men, 

who replaces suffering with joy, 

grant the soul of Pall’s brother 

the repose of paradise. 


Þórður rode to Flugumýri after the battle. He then let it be 


known that all men who wanted peace with him should come to 
meet him, where they could settle with him. 


287 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Now many men sought him out, those who had been in the 
battle and many others. They all granted him self-judgment and 
swore oaths of allegiance to him. 

Þórður took under himself all of the districts and with that 
went north to his home and sat thereafter quietly for some while. 


289 


Fertugasti og fjórðji kafli 


Lík Brands var fært til Staðar og þar jarðað fyrir sunnan kirkju 
við sönghúsið fyrir stúkudyrum og var hann mjög harmdauði 
sínum mönnum. 

Svo segir Ingjaldur í Brandsflokki: 


Mildr réð skemr en skyldi 
skjaldreyrs hötuðr aldri, 
þrymkennis tók þannig 
þungr harmr sonu unga. 
Viggs mega varla hyggja 
veðrtams svana beðjar 
áms bliknjótar ítrir 
auðmilds skörungs dauða. 


290 


Chapter Forty-Four 


Brandur’s corpse was taken to Staður and there buried before 
the south side of the church, in front of the door to the choir 
house, and he was greatly mourned by his men. So said Ingjald- 
ur in Brandsflokkur: 


Death prematurely took 

the generous warrior: thus, 

great grief gripped 

his young sons. 

It is unthinkable 

to the distinguished men 

who followed him 

that the openhanded champion is dead. 


291 


Fertugasti og fimmti kafli 


Tíðindi þessi flugu skjótt um land allt og þóttu mikil, sem var. 

En þegar Gissur spurði þessi tíðindi dró hann lið saman og 
fór norður um land. Hann hafði nær fjögur hundruð manna. 
Hann kom í Skagafjörð og þá heimboð með fimmtánda mann 
að Jórunni Kálfsdóttur að Stað og hét henni og sonum hennar 
liðveislu sinni traustri og vináttu. Jórunn gaf honum gjafir 
góðar. Skagfirðingar sóttu þá á fund Gissurar og játuðu honum 
sínum trúnaði. 

Njósnir gengu þá til Þórðar og safnaði hann þá þegar 
mönnum og fékk þá enn mikið lið. En menn hans voru áður 
mjög hremmdir og var eigi jafnléttvígt sem um vorið fyrir 
fundinn. 

Eftir það tókust meðalferðir og fóru þeir á milli Þórir tottur 
Arnþórsson, hann hafði skip á Eyrum og var með Gissuri. Mar- 
gir menn fóru aðrir á milli og varð saman komið sættum með 
því að Hákon konungur skyldi gera með þeim við þá menn sem 
hann vildi við hafa. Skyldu þeir fara utan um sumarið báðir, 
Þórður og Gissur. Sóru tólf menn sátt þessa úr hvorutveggja 
ríkinu og að halda þessa sætt en þeir fundust ekki sjálfir Gissur 
og Þórður. 

Eftir sættina fór Gissur suður. 


292 


Chapter Forty-Five 


News of the events which had taken place spread quickly throug- 
hout the country and all who heard thought it momentous. 

When Gissur learned these tidings, he drew an army together 
and went to northern Iceland. He had nearly 480 men. Gissur 
came to Skagafjörður and visited Jórunn Kálfsdóttir at Staður 
with fourteen other men. He promised to provide her and her 
sons with strong support and friendship. Jórunn gave him good 
gifts. The Skagfirðingar then sought Gissur out and swore their 
allegiance to him. 

Intelligence of this reached Þórður and he immediately sum- 
moned men and once again gathered a great army. However, his 
men were utterly depleted and not as keen for battle as they had 
been in the spring. 

Now, negotiations began with Þórir tottur Arnþórsson acting 
as the go-between: he had a ship at Eyrar and was on Gissur's 
side. Many other men also mediated between the two sides. It 
was agreed that King Hakon would arbitrate their case along 
with another man of his choosing. Þórður and Gissur were both 
to travel abroad in the summer. Twelve men involved in the case 
from each domain swore that this agreement would be fulfilled, 
though Gissur and Þórður did not meet in person. 

After the agreement, Gissur went south. 


293 


Fertugasti og sjötti kafli 


En Þórður bjóst til utanferðar. Hann fékk ríkið til geymslu Hálf- 
dani mági sínum og skyldi hann vera á Grund og Steinvör og 
börn þeirra. Þar voru og fylgdarmenn Þórðar, Kolbeinn grön og 
Almar Þorkelsson. Þórður gifti Þuríði Sturludóttur Eyjólfi Þor- 
steinssyni. Skyldu þau og vera á Grund um veturinn. 

En þeir fóru utan með Þórði Nikulás Oddsson, Þorsteinn 
Gunnarsson, Ingjaldur Geirmundarson. Fóru þeir utan í Eyja- 
firði. En Gissur fór utan á Eyrum og þeir með honum Önundur 
biskupsfrændi, Guðmundur Þórhildarson, Þorleifur hreimur. 
Þeir komu hvorirtveggju til Noregs um haustið og fundu Hákon 
konung í Björgvin og fóru hvorirtveggju með honum norður til 
Þrándheims því að konungurinn sat þar um veturinn. 

Hákon konungur lagði stefnu til mála þeirra Þórðar og 
Gissurar. 

Og á stefnunni lét Þórður lesa upp rollu langa er hann hafði 
látið rita um skipti þeirra Haukdæla og Sturlunga. Birtist þar á 
margur skaði er Þórður hafði fengið í mannalátum. 

Þá mælti konungurinn: Hvað flytur þú hér í mót Gissur? 

Hann svarar: Ekki hefi eg skrásett sagnir mínar en þó kann 
eg hér nokkru í móti að svara. En þó kalla eg hér einarðlega frá 
sagt vorum skiptum. 

Og þann orðróm fengu þeir báðir að menn kváðust eigi heyrt 
hafa einarðlegar flutt en hvor flutti sitt mál, svo margt sem í 


294 


Chapter Forty-Six 


Þórður prepared to travel abroad. He gave his brother-in-law 
Hálfdan his domain to oversee. Hálfdan was to stay at Grund 
with Steinvör and their children. He also left his retainers Kol- 
beinn grön and Almar Þorkelsson there. Þórður married Þuríð- 
ur Sturludóttir to Eyjólfur Þorsteinsson. They were also to re- 
main at Grund during the winter. 

Nikulás Oddsson, Þorsteinn Gunnarsson and Ingjaldur 
Geirmundarson went abroad with Þórður. They disembarked 
from Eyjafjörður. Gissur went abroad from Eyrar and with him 
he had Önundur biskupsfrændi, Guðmundur Þórhildarson, 
and Þorleifur hreimr. Both came to Norway in the autumn, met 
King Hákon at Bergen, and went north with him to Trondheim 
because that was where the king stayed during winter. 

King Hákon summoned a meeting to decide the case be- 
tween Þórður and Gissur. 

At the meeting, Þórður had a long roll read aloud which he 
had had written about the feud between the Haukdælir and 
Sturlungar. In it was reported the many injustices Þórður had 
suffered in loss of life. 

Then the king said, ‘what do you have to say in reply Gissur?" 

Gissur responded: 1 have not written a statement, but I shall 
give a speech. Nevertheless, I shall admit that the account of our 
troubles already given is most reliable? 


295 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


hafði orðið. Mælti og hvorgi öðrum í móti eða ósannaði annars 
sögn. En það þóttust menn skilja að konungurinn mundi heldur 
áleiðis víkja fyrir Gissuri allt það er honum þótti svo mega. Og 
höfðu menn það fyrir satt að það mundi mjög vera fyrir sakir 
mála Snorra Sturlusonar er lát hans hafði nakkvað af konung- 
inum leitt. 

Þeir buðu málin öll á konungs dóm en konungur lét þá eigi 
festa og öngan úrskurð gerði hann á máli þeirra um veturinn. 
En um vorið fór konungurinn suður til Björgvinjar og báðir þeir 
með honum Gissur og Þórður og menn þeirra með þeim. Var þá 
enn talað um málin er þeir komu suður. 

En er Þórður kærði á um málið Snorra Sturlusonar svaraði 
konungurinn þar fyrir og sagði að hann átti það að bæta en bað 
Gissur svara öðrum málum. 

Þótti mönnum þá sem Hákon konungur mundi liðsinna 
Gissuri um allt það er honum þætti sér sóma eftir honum að 
mæla. 

Voru þeir nú báðir með konungi. 


296 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


This enhanced both their reputations as people said they 
had never heard more concordance between accounts given by 
disputants in a case, especially such a contentious one as this. 
Neither of them opposed or denied the utterances of the other. 
However, people thought that the king would do everything in 
his power to support Gissur. People thought that this was mostly 
because of the matter of Snorri Sturluson, the death of whom 
the king was partly responsible for. 

They offered to submit the whole case to the king’s judgment, 
but the king had not made up his mind and he did not decide 
the outcome of their dispute during that winter. In the spring, 
the king went south to Bergen, along with Gissur, Þórður, and 
their men. After arriving in the south, they then presented their 
cases again. 

When Þórður brought up the matter of Snorri Sturluson the 
king responded to this and said that he had that to compensate 
but instructed Gissur to answer the other charges. 

Because of this, people thought that King Hákon would as- 
sist Gissur whenever he thought that speaking would harm his 
credibility. 

They now remained with the king. 


297 


Fertugasti og sjóundi kafli 


Nú skal hér taka til á Íslandi. Það sumar eftir Haugsnessfund og 
fall Brands var friður á Íslandi. 

Staðar-Kolbeinn var þá fyrir ráðum að Hólum og var heill 
lítt um sumarið eftir fundinn. Naut hann hvorki svefns né matar 
og þótti mikið fráfall Brands sonar síns. Hann kom til Staðar að 
finna Jórunni nokkuru fyrir Ólafsmessu hina fyrri og gisti að 
Stað og fékk ekki mælt við Jórunni né aðra hugðarmenn sína. 
Þaðan reið hann upp á Víðimýri til Ingigerðar dóttur sinnar. 
Lagðist hann í rekkju er hann kom þar og andaðist Ólafsmessu 
hina síðari og þótti þeim mönnum er gjörst vissu sem honum 
mundi mannamissir mjög grandað hafa. Var hann færður til 
Staðar og jarðaður fyrir sunnan kirkju hjá Brandi syni sínum. 

Kolbeinn var þá nær sjötugum manni er hann andaðist. En 
Brandur var hálffertugur er hann féll, vetri yngri en Kolbeinn 
ungi. Jafnlengd Brands og þeirra manna er þann dag létust er 
fjórum nóttum fyrir Jónsmessu Hólabiskups. 

Þá var liðið frá falli hins heilaga Ólafs konungs sex vetur hins 
tíunda tigar og hundrað tólfrætt en frá brennunni í Hítardal er 
mest tíðindi höfðu þá önnur orðið hér á landi, tveim vetrum fátt 
i tíu tigi vetra. Þá er Brandur féll var Innocentíus páfi í Roma, 
Friðrekur var keisari, Eiríkur Eiríksson konungur í Svíþjóð, 
Eiríkur og Abel í Danmörk, Hákon konungur í Noregi, Heinre- 
kur konungur í Englandi. 


298 


Chapter Forty-Seven 


We must now return to events in Iceland. The summer after 
the Battle of Haugsnes and Brandur’s death there was peace in 
Iceland. Kolbeinn of Stadur was then staying at Holar and he 
remained there during the summer after the Battle of Haugsnes. 
Kolbeinn was ill and could neither eat nor sleep for grief over 
his son’s death. He went to Staður to meet Jórunn to celebrate 
the former mass day of Saint Olaf and lodged there, but was 
unable to speak to either Jórunn or any of the people closest to 
him. From there he rode to Víðimýri to his daughter Ingigerður. 
Kolbeinn took to his bed when he arrived there and died on the 
latter mass day of Saint Olaf. The people who knew most about 
the circumstances assumed he had died of a broken heart on 
account of the death of his son. Kolbeinn was taken to Staður 
and buried in front of the southern wall of the church with his 
son Brandur. 

Kolbeinn had been almost seventy years old when he died, 
and Brandur thirty-five years old when he fell, a year younger 
than Kolbeinn ungi. The death day of Brandur and the men who 
died with him is four nights before the mass of Jón the bishop 
of Hólar. 

This was 216 years after the death of Saint-King Olaf and nine- 
ty-eight years after the fire at Hítardalur, which was the second 
most significant event to have ever taken place here in Iceland. 


299 


Fig. 11. King Hakon’s hall in Bergen, Norway. Source: Wikimedia, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haakonshallen Bergen 
Norway 2009 1.JPG. 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


When Brandur died, Innocent was the Pope in Rome, Frederick 
was the Holy Roman Emperor, Erik Eriksson was the King of 
Sweden, Erik and Abel were the Kings of Denmark, Hákon was 
the King of Norway, and Henry was the King of England. 


301 


Fertugasti og áttundi kafli 


Vetri eftir Haugsnessfund kom hingað í Norðurlönd og til 
Björgvinjar Vilhjálmur kardínáli sendur af páfa Innocentíusi 
til þess að vígja Hákon konung undir kórónu. Hann vígði og 
Postulakirkju í konungsgarði á Svithunsmessudag um sumarið. 

Hákon konungur lét þá Gissur og Þórð kæra mál sín svo að 
kardínálinn var við og lét tjá honum alla málavöxtu þeirra. 

En er kardínálinn heyrði og skildi mannlát þau er Þórður 
hafði fengið í skiptum þeirra Gissurar þá veik hann þar mjög 
eftir og þótti jafnan sem hans hlutur mundi hafa við brunnið. 
Vildi hann það eitt heyra að Þórður færi þá til Íslands en Gissur 
væri þar eftir, kvað það og ráð að einn maður væri skipaður yfir 
landið ef friður skyldi vera. 

Þá var og vígður Heinrekur biskup til Íslands til Hólastaðar 
og dró hann mjög fram hlut Þórðar við kardínálann og svo við 
konunginn. Var þá og allkært með þeim biskupi og Þórði. 

Um sumarið Ólafsmessu var Hákon konungur vígður undir 
kórónu. Hafði hann þá veislu mikla út í naustinu. 

Þá var það ráðið að Þórður skyldi út og var hann þá skipaður 
yfir allt landið til forráða. 

En Gissur var þá eftir og þótti honum það allþungt. Var 
honum þá skipuð sýsla norður í Þrándheimi. 

Þorgils frændi Þórðar var þá eftir með konungi svo sem í 
nokkurri gíslingu fyrir Þórð til trúnaðar við konung. 


302 


Chapter Forty-Eight 


One winter after the Battle of Haugsnes, Cardinal William came 
to Bergen in Norway. William had been sent by Pope Innocent 
to coronate King Hákon. William also consecrated the Church 
of the Apostles in the kings courtyard during the summer on 
the mass day of Saint Swithun. 

At that time, King Hákon had Gissur and Þórður present 
their case before the cardinal, explaining to him all the details 
of the case. 

When the cardinal heard and so understood the loss of men 
suffered by Þórður in his dealings with Gissur, he was profound- 
ly moved by what he had heard and thought that Þórður had 
suffered most of the two. He wanted to hear nothing but that 
Þórður would return to Iceland and Gissur remain in Norway, 
providing also that counsel that if there was to be peace in the 
country only one man should rule there. 

At that time also, Bishop Henrik was consecrated to the epis- 
copal see of Hólar and he strongly supported Þórður's cause 
with the cardinal and so with the king. At this time, Þórður and 
the bishop were the best of friends. 

During the summer, on the mass day of Saint Olaf, King 
Hakon was coronated. He then held a great feast in the boat- 
house. 


303 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Then it was decided that Þórður should return to Iceland and 
govern it. 

Gissur was to remain behind and he was most displeased 
about that. He was then made sheriff of a northerly county in 
Trondheim. 

Þórður's kinsman Þorgils also remained in Norway as some- 
thing of a hostage to guarantee Þórður's allegiance to the king. 


305 


Fertugasti og níundi kafli 


Sumar það er Þórður fór til Íslands var tveimur vetrum eftir það 
er Kolbeinn ungi andaðist og Svarthöfði Dufgusson fór utan í 
Hvítá með vöru þá er Kolbeinn lagði til utanferðar Þórði. Var 
Svarthöfði þann vetur í Noregi er Þórður var á Grund. En það 
sumar er Þórður fór utan kom Svarthöfði út í Vestmannaeyjum. 

Það sumar er Hákon konungur var vígður fóru þeir Heinrekur 
biskup og Þórður til Íslands. Kom Þórður í Vestmannaeyjar. Tók 
hann þar vín mikið er hann átti en Svarthöfði hafði út flutt og 
skilið þar eftir í eyjunum. Fór Þórður upp til Keldna, fann þar 
Hálfdan mág sinn og Steinvöru. Voru þau bæði komin norðan 
úr Eyjafirði. Hafði þeim lítt líkað til fylgdarmanna Þórðar. 
Þórður reið síðan norður til Eyjafjarðar til Grundar og dvaldist 
þar nokkura hríð áður hann fór vestur í sveitir. Og er hann kom 
í Borgarfjörð tók hann undir sig sveitir allar og allt fé Snorra 
Sturlusonar og svo héraðið í Borgarfirði. Hann fór í Garða til 
Þorleifs og tók af honum trúnaðareiða og skipaði hann mest yfir 
héraðið. Sendi hann þá menn á Bessastaði og tók bú það til sín 
og hafði þaðan mölt mikil og flutti upp í Reykjaholt og ætlaði 
þar að sitja um háveturinn. En hann fór þá vestur til Saurbæjar 
og var á Staðarhóli með Sturlu um jólin öndverð. Síðan fóru þeir 
Sturla báðir suður í Reykjaholt og sátu þar framan mjög til föstu. 

Þá kom vestan Einar Þorvaldsson og Hrafn Oddsson og 
játuðust allir Vestfirðingar til hlýðni við Þórð. 


306 


Chapter Forty-Nine 


The summer that Þórður returned to Iceland was two winters 
after the summer when Kolbeinn ungi died and Svarthöfði went 
abroad via Hvítá with those goods which Kolbeinn had provid- 
ed for Þórður's journey abroad. The winter that Svarthöfði was 
in Norway, Þórður was at Grund. The summer that Þórður went 
abroad, Svarthöfði returned to Iceland via the Vestmannaeyjar. 
The summer when King Hákon was coronated, Bishop Hen- 
rik and Þórður went to Iceland. Þórður returned via the Vest- 
mannaeyjar. He took on much wine there, which belonged to 
him, and which Svarthöfði had imported and left there on the 
islands. Þórður travelled up to Keldur, where he found Hálfdan, 
his brother-in-law, and Steinvör. They had both come from 
Eyjafjörður in the north. They had liked Þórður retainers little. 
Þórður then rode north to Grund in Eyjafjörður and remained 
there for some while, before he went west into the districts. 
When he came to Borgarfjörður, he established himself as leader 
of all the districts and custodian of all the property of Snorri 
Sturluson and so the region of Borgarfjörður. He went to Garðar 
to Þorleif and took an oath of allegiance from him, placing him 
as leader of the region. Next he sent men to Bessastaðir and took 
that farm for himself and had much malt from there taken up to 
Reykholt and intended to remain there during midwinter. Then 
he went west to Saurbeer and was at Stadarholl with Sturla dur- 


307 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Þann vetur kvongaðist Nikulás Oddsson í Reykjaholti. 

Kom þá sunnan Sigvarður biskup og urðu þeir Þórður ekki 
mjög sáttir í fyrstu sín á milli en greiddu þó vel. Gaf Þórður til 
staðarins í Skálaholti Skógtjörn á Álftanesi fyrir sál föður síns 
og móður. Hún andaðist þá um haustið áður hann fór norðan. 

Þórður reið norður móti páskum og tók undir sig öll héruð í 
Norðlendingafjórðungi. Mælti þá engi maður í móti því. Öngvar 
bauð hann bætur eftir Brand frænda sinn enda beiddi engi bóta. 
Voru synir Brands þá ungir, annar átta vetra en annar níu. 

Um vorið gerði Þórður annað bú í Geldingaholti í Skagafirði 
og var hann þar löngum. Var þar fyrir Kolfinna Þorsteinsdóttir. 
Hún var frilla Þórðar og áttu þau dóttur er Halldóra hét. Þórður 
átti tvo sonu við Yngvildi Úlfsdóttur, Þórð og Úlf. Styrmir hét 
son hans og Nereiðar Styrmisdóttur. Jón kárin var elstur. Hann 
var fæddur í Vestfjörðum. 

Þetta sumar reið Þórður til þings með fjölmenni mikið og 
voru þá flestir hinir stærri menn á þingi og veittu allir Þórði 
tillæti nema Sunnlendingar þeir er voru menn Gissurar og enn 
sumir Áverjar þeir er eigi vildu hlýða ráðum Hálfdanar. 

Þá voru þeir frændur ungir í Austfjörðum, synir Þórarins 
Jónssonar, Þorvarður og Oddur. Þeir höfðu föðurleifð sína 
og viku þeir öllum sínum málum undir Þórð og hans forsjá. 
Sæmundur Ormsson hafði Síðuna og föðurleifð sína. Guð- 
mundur var þá ungur, bróðir hans, og réð Sæmundur fyrir 
þeim. Hann var vitur maður og heldur ágjarn og þótti líklegur 
til mikils höfðingja. Hann bjó að Kálfafelli. Hann mælti til 
hinnar mestu vináttu við Þórð og vildi að hann hefði forsjá fyrir 
honum. Hann beiddist að gerast heimamaður Þórðar. 

En Þórður réð einn öllu á þinginu. Hann tók til lögmanns 
Ólaf hvítaskáld Þórðarson. Hann ýfðist heldur við Sunnlend- 
inga og kveðst sjá hverra föðurbóta þeir vildu honum unna er 
þeir vildu síður þjóna honum en öðrum mönnum á Íslandi. En 
þeir gáfu ekki gaum að því. Hann hét því að þeim mundi eigi 
betur ganga ef þeir héldu þvílíkri stærð fram. En þó reið Þórður 
norður af þinginu og var heima um sumarið. 

En um haustið þá er skipagangur var reyndur og vitað var 
að Gissur kom ekki út reið Þórður suður um Kjöl með mikla 


308 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


ing the beginning of Yule. Afterwards Sturla and Þórður both 
went south to Reykholt and remained there until muchway 
through Lent. 

Now Einar Þorvaldsson and Hrafn Oddsson came west, and 
all the Vestfirðingar pledged obedience to Þórður. 

That winter was the wedding of Nikulás Oddsson at Reykholt. 

Following this, Bishop Sigvard came from the south, and he 
and Þórður were not at all agreeable with each other at first, but 
they settled well though. Þórður gave Skógtjörn on Álftanes to 
the see at Skálholt for the souls of his father and mother. His 
mother had died then during the autumn, before Þórður went 
north. 

Þórður rode north towards Easter and established himself 
as leader of all of the regions in the Northern Quarter. No-one 
spoke against that at that time. He offered no compensation 
for Brandur, his kinsman; moreover, no-one asked for any. 
Brandur's sons were young then, one eight winters old, and the 
other nine. 

During the spring, Þórður established another farm at 
Geldingaholt in Skagafjordur, and remained there for a long 
time. Kolfinna Þorsteinsdóttir controlled the household there. 
She was Þórður's mistress, and they had a daughter, who was 
named Halldóra. Þórður had two sons with Yngvildur Ulfs- 
dóttir, Þórður and Úlfur. Styrmir was the name of his son with 
Nereiður Styrmisdóttir. Jón kárin was the eldest, he was born in 
the Vestfirðir. 

That summer, Þórður rode to the assembly with a large com- 
pany, and at that time all the greater men were at the assembly, 
and they all granted deference to Þórður, except the Southern- 
ers, those who were Gissur's men, and also some of the Áverjar, 
those who did not want to obey Halfdan’s advice. 

At that time, those kinsmen who lived in the Austfirdir were 
young, the sons of Þórarin Jónsson, Þorvarður and Oddur. They 
had their patrimony and they turned over all their matters to 
Þórður and his foresight. Sæmundur Ormsson had Sida and his 
own patrimony. Gudmundur, his brother, was then young and 
Sæmundur controlled all for them. He was a clever but some- 


309 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


sveit manna og fór um alla sveit Gissurar. Mæltu þá flestir menn 
ekki í móti að þjóna honum og var þeim þó hin mesta nauðung. 
Hann lagði og fégjöld á alla bændur og þótti þeim það léttara 
en þjóna opinberlega til Þórðar því að þeir voru einfaldir í sinni 
þjónustu við Gissur. Þórður fór ofan allt á Nes og svo upp i 
Borgarfjörð. Var þá kominn til hans Sæmundur Ormsson. Fór 
Þórður úr Borgarfirði í Dala vestur og skipti ríkjum með þeim 
frændum sínum Sturlu Þórðarsyni og Jóni Sturlusyni. Það gerði 
hann á Þorbergsstöðum. Reið hann síðan norður Laxárdalsheiði 
og sat á Grund um veturinn. 

Þann vetur gifti hann Ingunni Sturludóttur Sæmundi Orms- 
syni og fóru þau um sumarið austur til bús þess er Sæmundur 
átti þar. Gerðist hann þá ofsamaður mikill og þótti líklegur til 
höfðingja. 

Þetta sumar reið Þórður til þings og mælti þá engi maður 
mót honum á þingi. Guldu Sunnlendingar gjald það er Þórður 
lagði á þá og gekk þó allt með hinni mestu nauðung. 

Þetta sumar urðu þeir nokkuð missáttir Sæmundur Orms- 
son og Ögmundur Helgason. Kærðu þeir það fyrir Þórði og setti 
hann þær greinir þá niður er voru á milli þeirra og þeim bar 
á. Mælti þá og engi maður á móti því er Þórður vildi að væri. 
Sumar þetta kom út bréf Hákonar konungs til Þórðar og var 
honum stefnt utan. Og þar voru á nokkurar sakargiftir og átölur 
við Þórð um það að hann hefði meiri stund á lagið að koma 
landi undir sig en undir konung sem honum þótti einkamál 
þeirra til standa. 

Heinrekur biskup fylgdi og þessu að Þórður héldi eigi það 
er hann hefði konunginum heitið. Fóru þá í margar greinir 
með þeim svo að nálegt engi hlutur bar þeim saman. Svall þetta 
sundurþykki svo að Heinrekur brá til utanferðar þetta sumar og 
kom á fund Hákonar konungs. Tók hann við biskupi forkunnar 
vel því að hann vissi að hann hafði einarðlega fylgt hans máli á 
Íslandi. En biskup flutti ekki mjög mál Þórðar og kvað hann eigi 
efna það er hann hefði heitið, kvað konungs vilja aldrei mundu 
við ganga á Íslandi meðan Þórður réði svo miklu. Biskup var 
með konungi um veturinn og hlýddi konungur allmjög á hans 


310 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


what demanding man and thought likely to become a powerful 
leader. He lived at Kálfafell. He sought the greatest friendship 
with Þórður and wanted to take advantage of his foresight. He 
asked to become Þórður's attendant. 

Þórður decided all alone at the assembly. He appointed 
Ólafur hvítaskáld Þórðarson as lawspeaker. He was fairly hostile 
to the Southerners and said that he would see what compensa- 
tion for a father they would give to him, when they wanted less 
to serve him and other men in Iceland. However, they did not 
take heed to that. He promised that things would not get bet- 
ter for them if they continued to be this arrogant. Nevertheless, 
Þórður rode north from the assembly and was at home during 
the summer. 

During autumn, when the comings and goings of ships were 
discovered and it became known that Gissur would not return, 
Þórður rode south over Kjöl with a great company of men and 
went all about Gissur's district. Now most men did not speak 
against serving him, but they were however under the most du- 
ress. He also imposed fines on all the householders, and they 
thought that paying these was more bearable than openly obey- 
ing Þórður, because they were simple in their obedience to Gis- 
sur. Þórður went down all the way to the headland and so up to 
Borgarfjörður. Then Sæmundur Ormsson came to him. Þórður 
went west from Borgarfjörður to Dalir and divided the domain 
between his kinsmen, Sturla Þórðarson and Jón Sturluson. He 
did that at Þorbergsstaðir. Afterwards he rode north to Laxár- 
dalsheiði and sat at Grund during winter. 

That winter he married Ingunn Sturludóttir to Sæmundur 
Ormsson, and they went east during the summer to the farm 
which Sæmundur had there. He then became a greatly over- 
bearing man and was thought likely to become a leader. 

That summer, Þórður rode to the assembly and at that time 
no man at the assembly spoke against him. The Southerners 
paid those fines which Þórður had imposed upon them, how- 
ever, all was paid under the greatest duress. 

That summer, Sæmundur Ormsson and Ögmundur Helga- 
son came somewhat into disagreement. They brought the matter 


311 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


sagnir. En þá var fátt þeirra manna í Noregi er mjög drægju fram 
hlut Þórðar nema nokkurir lögunautar hans. 


312 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


before Þórður and he settled the disputes which were between 
them and bore on them. At that time no-one spoke against that 
which Þórður wanted to happen. 

That summer a letter from King Hákon arrived for Þórður, 
and he was summoned abroad. There were some accusations 
and reproaches against Þórður in this: that he had taken more 
pains to ensure that he established himself as leader of the coun- 
try rather than the king, as he thought their special, personal 
agreement to stand. 

Bishop Henrik agreed that Þórður had not stuck to that which 
he had promised to the king. Now many disputes emerged be- 
tween them, so that there was nearly nothing on which they 
were agreed. This disagreement grew to the extent that Henrik 
determined to go abroad that summer and he came to meet 
King Hákon. He greeted the bishop exceedingly well, because he 
knew he had faithfully pursued his case in Iceland. The bishop 
did not speak favourably about Þórður's case and said that he 
did not perform that which he had promised and said the king’s 
cause would never proceed in Iceland, while Þórður controlled 
everything. The bishop was with the king over the winter, and 
the king listened closely to what he said. However, there were 
at that time few men in Norway who promoted Pordur’s case, 
except for some of his messmates. 


313 


Fimmtugasti kafli 


Gissur Þorvaldsson fór utan sem fyrr segir næsta sumar eftir 
Flugumýrarbrennu. Hann kom við Hörðaland. Frétti hann að 
Hákon konungur var í Túnsbergi. Sté hann þar á land og þegar í 
byrðing og fór austur til konungs. Tók konungur honum allvel. 

Þórður kakali var þá í Björgvin er skip það kom þangað er 
Gissur hafði á verið. Þar voru margir íslenskir menn á skipinu. 
Þá frétti Þórður þau tíðindi er gerst höfðu á Íslandi. 

Og svo bar til litlu síðar er þeir höfðu upp skipað að Þórður 
og nokkurir menn gengu hjá stofu einni og heyrðu þangað 
mannamál. Þeir námu staðar og heyra að sagt var frá drápi 
Kolbeins Dufgussonar. Sá maður sagði frá er Þórður hét og var 
Steinunnarson. Þóttust þeir það finna að hann bar allar sögur 
betur Gissuri en brennumönnum, kvað alla menn undrast að 
Kolbeini varð ekki fyrir. 

Þá gengur Þórður í stofuna og mælti: Nú skal sjá hversu 
mikið þér verður fyrir. 

Laust hann þegar með öxi er hann hélt á svo að Þórður féll 
þegar í óvit. 

Litlu síðar fór Þórður kakali austur til Túnsbergs og tók 
konungur honum eigi marglega. Gissur var þar fyrir. Og er 
Þórður hafði þar skamma hríð verið biður hann konung að 
hann léti Gissur á brott fara og segir eigi örvænt að vandræði 
aukist af ef þeir væru í einum kaupstað báðir. 


314 


Chapter Fifty 


[Here the copies of Reykjarfjarðarbók are followed] 


Gissur Porvaldsson went abroad, as was said before, the next 
summer after the burning of Flugumyri. He came ashore in 
Hordaland. He learned that King Hakon was at Tunsberg. He 
step on land there before boarding a merchant ship and heading 
east to the king. The king greeted Gissur most well. 

Þórður kakali was in Bergen when the ship on which Giss- 
ur had been arrived. There were many Icelandic men on that 
ship. Þórður now learned of the events which had taken place 
in Iceland. 

So it happened that a little later, when Gissur and the others 
had gone up from the ship, that Þórður and some men went to 
a sitting room and heard men's voices thither. They took places 
and heard news of the killing of Kolbeinn Dufgusson. The ac- 
count was given by that man who was named Þórður and who 
was Steinunn’s son. They considered that he told the whole story 
completely in Gissur’s favour rather than that of the arsonists, 
and everyone said they were astonished to hear that Kolbeinn 
was not difficult to overcome. 

Þórður then burst into the sitting room and announced: ‘now 
I shall see how difficult you are to overcome: 


315 


ÞÓRÐAR SAGA KAKALA 


Konungur svarar: Hver von er þér þess að eg reki Gissur 
frænda minn frá mér fyrir þessi ummæli þín? Eða mundir þú 
eigi vilja vera í himinríki ef Gissur væri þar? 

Vera gjarna herra, segir Þórður, og væri þó langt í milli okkar. 

Konungur brosti að. En þó gerði konungur það að hann fékk 
hvorumtveggja þeirra sýslu. Hafði Þórður sýslu í Skíðunni. Þeir 
fóru báðir til Hallands með konungi. Er þar mikil saga frá Þórði. 
Þórður var vinsæll í sýslu sinni og þykir þeim sem fáir íslenskir 
menn hafi slíkir verið af sjálfum sér sem Þórður. 

Svo segir Kolfinna Þorvaldsdóttir, og var hún þá með Þórði, 
að bréf Hákonar konungs komu til hans síð um kvöld er hann 
sat við drykk, það er Þórður vottaði að konungur hafði gefið 
honum orlof til Íslands og gera hann mestan mann. Varð hann 
svo glaður við að hann kvað öngvan hlut þann til bera að honum 
þætti þá betri. Þakkaði hann konunginum mikillega. Drukku 
menn þá og voru allkátir. Litlu síðar talaði Þórður, sagðist og 
eigi fara skyldu af Íslandi ef honum yrði auðið út að koma. Litlu 
síðar segir Þórður að svifi yfir hann. Var honum þá fylgt til hvílu 
sinnar. Tók hann þá sóttinni svo fast að hann lá skamma stund 
og leiddi hann til bana. Er frá honum mikil saga. 


316 


THE SAGA OF ÞÓRÐUR KAKALI 


Immediately, Þórður kakali struck out with the axe which he 
was holding, so that his namesake immediately fell unconscious. 

A little later Þórður kakali went east to Tunsberg, but the 
king did not greet him in a friendly manner. Gissur had arrived 
there before him. After Þórður had been there a short while, he 
asked the king to send Gissur away, saying it was not beyond 
expectation for trouble to arise if they were together in the same 
market town. 

The king responded: ‘why do you expect that I would drive 
my kinsman Gissur away from me on account of these words of 
yours. Would you not want to go to heaven, if Gissur was there 
also?’ 

‘I would want to be, Lord, replied Þórður, ‘but there would be 
a great distance between us. 

The king smiled at that; however, he made sure that he gave 
each of the two their own county. Þórður's county was in Skien. 
Þórður and Gissur both went to Halland with the king. There 
is a great saga about Þórður. Þórður was popular in his county, 
and they think that there have been few Icelandic men like him. 

So says Kolfinna Þorvaldsdóttir, and she was with Þórður at 
this time, that a letter from King Hákon came to him late in the 
evening, when he was sat at drink, in which Þórður saw that the 
king had given him leave to return to Iceland and appointed him 
the country’s governor. He was filled with joy and commented 
he had never received better news than this. Þórður thanked the 
king profusely. Now men drank and they were exceedingly mer- 
ry. Shortly after this, Þórður spoke, vowing that he would never 
leave Iceland if he was fortunate enough to return. A little later 
on, Þórður noted that a chill had come over him. He was then 
helped to his bed. A sickness then took hold of Þórður with such 
rapidity that he only lay for a short while before he died. There is 
a great saga about him. 


317 


